ÁRDÍS 


/■ 

cArsrit 

BANDALAGS 

LÚTERSKRA 

KVENNA 


Verð: 75 CENT 


XIX. HEFTI 


1951 


WOOD-WOOL 

Reynslan Hefir Sannað Að 

Wood-Wool Insulation Borgar Sig 

Tilbúið hjá 

THORKELSSON LIMITED 

MANUFACTURERS 

1331 SPRUCE ST. SÍMI 21 811 WINNIPEG 


Jla&i&l . . . 

of the FIRST LUTIIERAN CHURCH (Icelandic) have 
been among our strongest supporters for the last 
twenty-five yeárs. 

We take this opportunity of extending to you our sincere 
thanks. We are now better equipped than ever to look after 
your requirements and solicit a continuance of your valued 
patronage. 


• CAREFUL DISPENSING 

• REASONABLE PRICES 

• PROMPT AND COURTEOUS 
SERVICE 


“Where Satisfaction 
Is Always Guaranteed” 


AIR CONDITIONED 


SARGENT 

PHARMACY 

SARGENT at TORONTO 

Phone 23 455 


PROMPT DELIVERY TOALL PARTS OF THE CITY 




ARDIS 

oArsrit Bandalags liiterskra kvenna 


XIX. HEFTI 


Ritstjórar: 

MRS. INGIBJÖRG ÓLAFSSON, Selklrk, Man. 
MARGRÉT STEPHENSEN, Winnipeg-, Man. 

MRS. pJÓÐBJÖRG HENRICKSON, Winnipeg, Man. 

Fjárhagsnefnd: 

MRS. INGA GILLIES, Winnipeg, Man. 

MRS. FLORA BENSON, Winnipeg, Man. 
MAGNEA SIGURDSON, Árborg, Man. 

MRS. S. OLAFSON, Riverton, Man. 

MISS M. HALLDORSON, Gimli, Man. 

THORA OLIVER, Selkirk, Man. 

MARGRÉT BJARNASON, Langruth, Man. 
SIGpORA TOMASSON, Hecla, Man. 
RANNVEIG K. K. SIGBJÖRNSSON, Leslie, Sask. 
VALGERÐUR HALLGRÍMSSON, Brú, Grund, Glenboro 
KRISTÍN PÁLSSON, Lundar, Man. 

SÍNA ANDERSON, Baldur, Man. 


WINNIPEG, 1951 



Innihald 


Kirkja Guðs . . . Ingibjörg Guðmundson 3 

Christmas in Winnipeg . . . Flora Benson 4 

Mitt höfuð Guð ég hneigi . Guðlaug Johannesson 6 
The Greatest Thing in the World . R. E. Emmett 7 

Hið góða hlutskifti . . Ragnhildur Guttormson 10 

Mrs. Ásdís Hinriksson . . Dr. R. Marteinson 15 

Our Warp and Woof . . Ingibjörg J. Olafsson 18 

Kafli úr ársskýrslu .... Ingunn Gillies 22 

Jól og vor.Hrund Skúlason 23 

These Things I Know . . Jón Guðmundsson 27 

Endurminningar . . . Salome Halldorsson 28 
Mrs. Weinhardt ... . Flora Benson 32 

The Bishop of Iceland in Chicago . Geo. Hanson 33 

A Christmas Prayer ..34 

Hún móðir hans.Þýtt af I.J.O. 35 

Táknið ..... Guðrún Brunborg 38 

Eftirmáli.Lilja Guttormson 41 

Kallaðar heim.43 

Frú Ingiríður Jónsson 
Miss Elin Anderson 
Guðrún Þjóðbjörg Bildfeld 
Frú Gróa Pálmason 
Halldóra Jakobsen 
Jakobina Preece 
Jónína Ólafía Eyman 
Hildur Snjólaug Sigurjónsson 
Áslaug Ólafsson 
Guðbjörg Johnson 
Helga Thomsen 

A Letter from Oslo . . . Lilja Guttormson 60 

President’s Report .... Fjóla Gray 63 

Secretary’s Report . . . Helga Guttormson 66 

Report on Sunday Schools . Elizabeth H. Bjarnarson 72 
Highlights from Camp.I.J.O. 74 




Kirkja Guðs 

Þá heyri ég óminn herra minn 
frá helgidómi þínum. 

Ég finn til þess í sérhvert sinn 
í sálarstrengjum mínum 
að kallar kirkjan þín: 

Æ, komið inn til mín. 

Ég færist heimi fjær 
en frelsaranum nær 
sem bregst ei börnum sínum. 

Guðs kirkja öllum opin er, 
hún engan frá sér hrekur, 
þótt fátæklegur finnist hér 
hans fórn hún að sér tekur. 

Þar altari Guðs er, 
sem einlæg trúin sér. 

Ljós, dýrðin Lausnarans 
lífið í kirkju hans 
sálnanna samhyggð vekur. 

Hún birtir andans boðskapinn 
sem bjargar mannssálinni, 
er lagði til vor Lausnarinn 
með lífi’ og kenning sinni. 

Mín öld æ þakkar þér 
þá fæðu gafstu mér 
nærandi andans orð 
við eilíft náðarborð, 
í kærleiks kirkju þinni. 

Þá héðan aftur út ég fer 
ég bið í hjarta mínu. 

Hvað sem að kann að mæta mér 
mig geym í skjóli þínu. 

Þinn styrkur styðji mig 
mitt starf æ lofi þig 
mig laði aftur inn 
almættis kraftur þinn 
að altari þínu. 


Ingibjörg Guðmundson 



ÁRDÍS 



ClfrtBtmas in jfflmmpeg 


When looking through a box of cuts some time ago, I came upon 
these two, of the church built by the First Lutheran Congregation, 
Winnipeg, on the corner of McWilliam and Nena St. (now Pacific 
and Sherbrook St.) and dedicated in 1887. 

These cuts are printed on the pages of the Ardis in the hope 
that they may bring to the many readers of this publication a 
feeling of joy and kind remembrances of the wonderful Christmas 
celebrations in the grand old church. 

The church was lighted, not by electricity, but by many kero- 
sene lamps and for extra lighting at Christmas, hundreds of candles 
burned on the ledge of the balcony and the choir platform. 

Looking back on these Christmas festivities I shudder to think 
how close we were to tragedy, when I recall that many times during 
the Christmas concerts, flames, from the candles, flared up along 
the red velvet curtain back of the choir-loft rail and that only by 
the Grace of God and the constant vigilance of the Sunday S'chool 
teachers, was this averted. 

The heavy festoons of spruce were made by the Sunday School 
teachers. 

A huge Christmas tree stood in front of the pulpit, laden with 
gifts and on the floor beneath and around the tree, were gifts of 
all sizes, awaiting distribution, which would take place after the 
Sunday School procession, when the children and teachers led by 
Mrs. Lara Bjarnason, marched up and down the four wide aisles of 
the church singing the Christmas hymns “Heims um ból” and “I 
Betlehem er barn oss fætt”. 

Is it that we are no longer young, that we look back on these 




Christmas eve celebrations with such depth of emotion and that we 
do not get the same deep joy from the festivities of today? Perhaps 
it is that in our very early youth we had no responsibilities, no 
worries; anticipation and gratitude filled our hearts for the beautiful 
gifts and the joyous festivities and best of all, for then we were in 
the company of all our loved ones. 

FLORA JULIUS BENSON 




ÁRDÍS 


Mitt höfuð Guð ég hneigi 

„Bænin má aldrei bresta þig, 
búin er freisting ýmisleg 
þá líf og sál er lúið og þjáð 
Lykill er hún að Drottins náð“. 

Þegar ég var barn, kenndi hún mamma mér þetta vers, og ég 
las það á kvöldin og morgnana með hinum versunum mínum, og 
gjörði mér litla grein fyrir því hvað orðin þýddu. En nú, þegar 
farið er að halla undan fæti, skil ég æ betur og betur hvað mikill 
sannleikur er í þeim falinn. Því bænin er virkilega lykillinn að 
Drottins náð, og sá lykill sem opnar fyrir okkur aðgang að öllu 
því sem er helgast og dýrmætast í lífinu. Við sem höfum átt góða 
foreldra höfum lært falleg vers og bænir, sem við höfum svo lesið 
kvölds og morgna, og gjört okkur litla grein fyrir innihaldinu, 
marg oft. En þegar við þroskuðumst og mættum alvöru lífsins — 
veikindum eða ástvinamissi, þá ákölluðum við almáttugan Guð 
um hjálp. Ef að hjálpin svo kom ekki strax, þá urðum við vanstilt, 
já — og máske hættum þá að biðja á tímabili. Til hvers var að 
biðja Guð — þegar Hann tók frá okkur það sem við elskuðum 
heitast í lífinu? 

En Guð er líka góður, og fyrirgefur okkur vanstillinguna og, 
sérgæðin. Og með tímanum og reynslunni, þá lærum við að tala 
við Guð — í gegn um bænina. Ekki þá aðeins að heimta alt, líf 
og heilsu og vellíðan, fyrir okkur sjálf og þá sem okkur eru kær- 
astir, heldur lærum við þá fyrst og fremst að þakka! þakka Guði 
fyrir óumræðilegan kærleik og umburðarlyndi. Við lærum að skilja 
að þó við göngum í gegn um dauðans dal, þurfum við ekki að 
kvíða, því að Hann elskar okkur, og þeim sem Hann elskár sam- 
verkar alt til góðs. Og við lærum þá líka að biðja um leiðbeiningu 
í daglegu starfi og striti. Og ef við gefum okkur tíma og næði til 
að hlusta eftir rödd Drottins, þá kemur svar og úrlausn, fyr en 
varir. Það veit enginn nema sá sem hefir reynt, hvílík sæla er í 
því fólgin, að beina huganum í bæn til Guðs, ekki aðeins kvölds 
og morgna, heldur á öllum stundum, að þakka Honum fyrir sól- 
skinið á morgnana þegar við vöknum, og fyrir tunglskinið og 
stjörnuljósið á kvöldin þegar við háttum. Og að þakka honum fyrir 
góða vini, og glaðar stundir, og þægindi lífsins. Og þegar á móti. 
blæs, að þakka þá fyrir trúarstyrk og eilífa von. Af eigin reynslu 
vil ég mæla með því við alla þá, sem lesa þessi orð, að það er virki- 
lega „Náð að eiga Jesúm, einkavin í hverri þraut“, og að finna þann 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


dýrmæta sálarfrið sem andlegt samfélag við Guð hefir í för með 
sér. Og að læra svo loks að segja, með stillingu: 

„Að þótt ég öðlist eigi, gef ei ég þreytast megi 
Sem bezt að biðja þig. 

Þú einn veizt tíma og tíðir, ég treysti því, um síðir 
Þú bænheyrir og blessir mig“. 

Guðlaug Jóhannesson 


The Greatest Thing in the World 

BT MRS. R. E. EMMETT 

We have been told that the greatest thing—in the religious 
world is Faith. 

But Paul in his Epistle to the Corinthians, 13th chapter, puts 
Love in the place of Faith. 

I have taken you—in the chapter just read, to Christianity at 
its source. And there we have seen the greatest of these is Love. 
Paul says Love is the fulfilment of the Law—what a noble gift it is! 
The power of playing on the souls and wills of men, and rousing 
them to lofty purposes and deeds. Love is not a thing of emotion, 
it is the rich, strong, vigorous expression of the whole round 
Christian character. Paul gives us an amazing analysis of this 
supreme thing called Love, and is made up of nine ingredients, 
namely: Patience . . . “Love sufferth long”; Kindness . . . “Love 
is kind”; Generosity . . . “Love envieth not”; Humility . . . “Love 
boasteth not, is not puffed up”; Courtesy . . . “Does not behave 
itself unseemly”; Unselfishness . . . “Seeketh not her own”; Good 
Temper . . . “Is not easily provoked”; Guilelessness . . . “Thinketh 
no evil”; Sincerity . . . “Rejoiceth in the truth”. 

All of these make. up the Supreme Gift . . . There is no time 
to do more than make a passing note upon each of these ingredients. 

1. Love Is Palience. 

This is the normal attitude of Love—not in a hurry. Love 
suffers long—beareth all things—hopeth all things—Love under- 
stands and therefore waits. 



ÁRDÍS 


2. Kindness. 

Love is active. Have you not noticed how much of Christ’s life 
was spent in doing kind things, making people happy, doing a good 
turn. There is only one thing greater than happiness and that is 
holiness, and it is not in our keeping—but what God has put into 
our power . . . is the happiness of those around us, and that is 
largely secured by being kind. I wonder why we are not kinder 
than we are? How much the world needs it! 

3. Generosity. 

Love envieth not. Whenever you attempt a good work you will 
find others doing the same kind of work, and probably doing it 
better. Envy them not. Envy is a feeling of ill will. 

4. Humility. 

After you have been kind or done a kind deed go back into the 
shade and say nothing about it. Love hides even from itself. Is not 
puffed up. 

5. Courtesy. 

This is Love in society. Love in relation to etiquette. Does 
not behave itself unseemly. Politeness has been defined as Love 
in trifles. 

6. Unselfishness . 

Love seeketh not her own. Most obvious lesson in Christ’s 
teaching is that there is no happiness in having and getting any- 
thing, but only in giving. Half the world is on the wrong scent— 
in pursuit of happiness. They think it consists of having, and getting 
and being served by others. It consists in giving and serving others. 
He that would be great among you saith Christ,“ let him serve”. 
“It’s more blessed to give than to receive”. 

7. Good Temper. 

Love is not easily provoked. Nothing could be more striking 
than to find (good temper) among the nine ingredients of Love. We 
speak of temper as a family failing and matter of temperament, and 
yet the bible refers to it again and again as one of the most destruc- 
tive elements in human nature. It is often the blot on a noble 
character. You know of men who are all but perfect—and women 
who would be entirely perfect but for an easily ruffled, quick- 
tempered or touchy dispositión. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


Christ gives the Prodigal Son as an example of temper. When 
the elder brother, in a fit of anger, wouldn’t go into the house and 
make merry, he stayed outside and sulked. What is temper made 
up of? Jealousy, anger, pride, cruelty, sullenness. It is a test of 
Love—a relation of an unloving nature at the bottom of it. 

8. Guilessness. 

Is grace for suspicious people. You will find, if you think a 
moment, the people who influence you, are the people who believe 
in you. Love thinketh no evil, seeth the bright side, puts the best 
construction on every action. 

9. Sincerity. 

Rejoiceth in the truth. Sincerity of purpose—which endeavors 
to see things as they are and rejoices to find them better than 
suspicion. 

So much for the analysis of Love. Now the business of our 
lives—to have these ingredients fitted into our characters. Is life 
not full of opportunities for learning Love. Every man and woman 
every day has a thousand of them. 

The world is not a playground, it is a schoolroom. 

Life is not a holiday, but an education. And the one eternal 
lesson for us all is: How much better we can love. 

What makes a good artist? Practice. Good musician? Practice. 
What makes a good man or woman? Practice. Nothing else. If a 
person does not exercise his arm he develops no biceps. If he does 
not exercise his soul he acquires no muscle in his soul, no strength 
of character nor beauty of spiritual growth. What was Christ doing 
in the carpenter’s shop? Practicing. He increased in wisdom and 
stature in favor with God and man. Do not quarrel therefore with 
your lot in life. Do not complain of its never ceasing cares, the 
vexations you have to stand. That is the practice which God ap- 
points to you ... in making you patient, humble, generous, unselfish, 
kind and courteous. Therefore keep in the midst of life. Be among 
things, troubles, difficulties, obstacles. Character develops in the 
stream of life. 

I have named a few elements of Love, but these are only 
elements. Love itself can never be defined. The Love of God 
melts down the unlovely hearts and makes them into a new creature. 



10 


ÁRDÍS 


We love others. We should love everybody because God 
first loved us. Love never faileth. Look at the perfect character of 
Christ, and His great sacrifice, when he laid down His life for us. 
God so loved the world that he gave His only begotten Son. 

Can you imagine your life so filled with Christian way of living 
that you could love all people, even your enemies. Christ said: 
“Father forgive them, for they know not what they do”. The world 
of the future is being made by what we do or fail to do. 

I only pass through this world but once. Any good thing, there- 
fore, that I can do, any kindness that I can show to any human being, 
let me do it now. Let me not neglect it, for I may not pass this 
way again. 


Hið góða hiutskipti 

Hin bezlu gæði eru böl að græða. Og bæta nauð. — 


MRS. RAGNHILDUR GUTTORMSSON 
Flutt d þingi Bandalágs Lúterskra Kvenna í Langruth 1951 

Ég tek mér fyrir einkunnarorð þetta stef eftir Matthías 
Jochumsson, því frá fyrstu öldum hefir það verið, og er enn, hlut- 
skipti konunnar. Jafnvel í fornöld er bardagar og styrjöld voru 
daglegir viðburðir var það konan er var læknirinn og græddi sárin. 
Það voru hinar mjúku hendur konunnar er ófu skyrturnar er engin 
vopn bitu, og bjuggu til hin lífgefandi smyrsli, er græddu hvert 
sár. En sú líkn var takmörkuð og náði aðeins til þeirra nánustu. 

Það er til lítil saga í gömlum bókum er lýsir svo vel víkinga- 
hugsunarhættinum, að mig langar til að segja ykkur hana. Hún 
er um fagra og drambláta konungsdóttir er hafði tvo biðla. Annar 
var Ásmundur, en hinn Hrómundur að mig minnir. Nafni kon- 
ungsdóttur hefi ég gleymt en við skulum kalla hana Áslaugu. 

Einn fagran vordag stefndi hún báðum biðlum sínum á fund 
sinn og kunngerði þeim ákvörðun sína. 

„Hvern þann af ykkur er í haust getur sýnt mér fallegri 
hendur, þann hinn sama mun ég velja mér fyrir mann“. 

Ásmundúr hló hátt er hann kom út úr höll konungsdóttur. 
Hann kallaði saman menn sína, hrinti á flot skipi sínu og sigldi út 
á skínandi hafið. 

Hrómundur dróg á hendur sér glófa, og sat við eld með þrælum 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


11 


allt sumarið. Ef til vill hefir hann ráfað um skógana, nlustað á 
kvak fuglanna og dáð fegurð náttúrunnar, máske jafnvel numið 
lífsspeki af þrælunum. Sagan getur ekki um það. 

En um haustið kom Ásmundur úr víking með flota af skipum 
er hann hafði unnið í hernaði. Er hann gekk til stefnu við Áslaugu 
voru handleggir hans hlaðnir hringum til axla. Hendur hans voru 
sverðbitnar, og sigg í lófum, en fingurgull á hverjum fingri. Hró- 
mundur hélt fram sínum höndum, drifhvítum og mjúkum, en Ás- 
laug sá þær ekki. Hún sá einungis hina glitrandi prýði á höndum 
Ásmundar er að boði hennar settist við hlið hennar í hásætinu. 

Hrómundar er ekki getið meir í þeirri sögu, en Ásmundur og 
Áslaug héldu brúðkaup sitt og lifðu vel og lengi. Ekki skyggði það 
hið minnsta á hamingju þeirra hve mörg mannslíf hún hafði kostað. 
Slíkur var hugsunarhátturinn á víkinga-öldinni. Víkingar fóru 
ekki að lögum, þeir trúðu á mátt sinn og megin, og tóku það er 
þeim leizt, án þess að sýna hina minnstu meðaumkvun með þeim 
er minnimáttar voru. 

Er kristna trúin kom til sögunnar breyttist hugsunarháttur- 
inn, en lengi vel náði sú breyting ekki til hinna undirokuðu lægri 
stétta. Hin fyrsta hreyfing til að bæta kjör alþýðunnar er sögur 
fara af kemur frá konu er uppi var um 1035. Við könnumst öll við 
nafn hennar úr sögunni, hún var Lady Godiva og er trúlegt hún 
hafi verið af norrænu bergi brotin þar sem nafn bróður hennar 
var Thorold. Maður hennar var jarl í Coventry, harður í horn að 
taka og skattaði alþýðuna miskunnarlaust. 

Godiva komst við af neyð fólksins, og bað jarl oft og innilega 
að lækka skattana. Er jarlinn þreyttist á þrábeiðni hennar setti 
hann henni að lokum þann kost er hann bjóst síst við hún mundi 
ganga að. 

En meðaumkvun hennar með bændalýðnum var sterkari en 
vansæmdartilfinningin, og með sinni velkunnu reið í gegn um 
Coventry, vann Godiva líkn fyrir þegna manns síns. Saga þessi 
hefir geymst í meir en 900 ár svo stórkostlegt hefir það þótt að 
göfug kona legði við sóma sinn til að líkna ruddalegum vinnulýð. 

Síðan hafa margar konur fórnað lífi sínu á ýmsan hátt til að 
bæta neyð smælingjanna. Ein af þeim var Elizabeth Fry. Hún var 
af ríkum kvekaraættum og lifði í allsnægtum. Einn morgun á 
leið til kirkju sá hún hóp af afbrotamönnum hlekkjaða saman á 
öklunum með sterkri járnkeðju. Voru þeir að mylja grjót með 
þungum sleggjum. Henni rann til rifja hve eymdarlegt var útlit 
þeirra, og sú hugsun gagntók hana að einnig þeir væru Guðs börn, 
engu síður en velbúna fólkið, er streymdi fram hjá þeim í skraut- 



12 


ÁRDÍS 


legum kerrum á leið til Guðs húss; og hún einsetti sér að minnsta 
kosti að grennslast eftir aðbúnaði þeirra í fangelsinu. 

Hið fyrsta fangelsi er hún heimsótti var hið illræmda Newgate 
fangelsi í miðri London. Það var bygt á almannafæri til viðvör- 
unar almenningi, og var girt járngrindum líkt og búr villidýra, 
enda var fólkið inni fyrir meira líkt dýrum en menskum verum. 
Spillingin og eymdin keyrðu úr öllu hófi. Mrs. Fry fékk leyfi 
fangastjóra til að reyna að bæta kjör fanganna. Gerði hann það 
mest til að losna við hana og bjóst eigi við miklum árangri. En 
eigi leið á löngu áður en Mrs. Fry hafði komið á reglu þar sem 
áður ríkti hin mesta óregla; og hið ógæfusama fólk naut fljótt 
betri aðbúnaðar sökum tilrauna hennar. Fangastjórinn og bæjar- 
ráðið gátu varla trúað sínum eigin augum er þeir sáu hve miklu 
hún hafði til vegar komið á stuttum tíma, með áhrifum sínum á 
fangana. Frægð hennar fór víða um lönd, og ekki einungis um 
England heldur öll hin stærri ríki Evrópu, bættu fyrirkomulag í 
fangelsum sínum samkvæmt ráðleggingum hennar. 

Einn af hinum svörtustu blettum á sögu hvítu þjóðanna er 
þrælasalan. Varla nokkurntíma hefir mannvonzkan sýnt sig í 
hryllilegri mynd. Livingstone kallaði hana: „Hið opna sár heims- 
ins“. Það liðu nærri tvö hundruð ár af stöðugri baráttu áður hægt 
var að sannfæra hina hvítu kynslóð um að Svertingjar voru einnig 
mannlegar verur með mannlegum tilfinningum og réttindum, og 
þó ekki fyrr en frændur og vinir höfðu barist á banaspjótum í 
þrælastríðinu í Bandaríkjunum. Ein kona, að minnsta kosti, tók 
verulegan þátt í þeirri baráttu, Harriet Beecher Stowe, er með bók 
sinni, „Uncle Tom’s Cabin“ og öðrum ritum átti drjúgan þátt í að 
snúa almenningsálitinu Svertingjunum í vil. 

Allir kannast við Florence Nightingale, kvenhetjuna miklu. 
Það er óþarfi að endurtaka hér hið mikla og þarfa verk er hún 
vann til að bæta hjúkrunaraðierðir og líkna hinum særðu. 

Það eru ótal margar aðrar konur er hafa helgað líf sitt einu 
og öðru góðu málefni jafnvel oft og tíðum lagt líf sitt í sölurnar 
fvrir það málefni. Franskar og rússneskar konur tóku mikinn þátt 
í stjórnarbyltingum þessara landa er stefndu í þá átt að bæta kjör 
hinnar undirokuðu alþýðu. Við dáum hugrekki þeirra og fórnfýsi, 
en stundum ekki aðferðir þeirra, sem hafa máske verið óhjákvæmi- 
legar, þar sem við rótgróna harðstjórn og dæmalausa grimd var 
að etja. Indverskar konur sýndu sama hugrekki í baráttu sinni 
fyrir auknu frelsi í Indlandi, en aðferðir þeirra voru byggðar á 
lífsskoðun Ghandi, er var náskyld kenningum Krists. 

Það mætti vel einnig minnast hér á konur þær er fórnuðu 
lífi sínu og kröftum á altari jafnréttinda fyrir konur, baráttu sem 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 13 

er enn ekki algjörlega unnin. Okkar yfirstandandi tímar eiga einn- 
ig kvennhetjur, ég vil aðeins minnast á eina með nafni Eleanor 
Roosevelt, er svo trúlega hefir barist fyrir mannréttindum og 
betra samkomulagi milli þjóðanna. En svo eigum við einnig ótelj- 
andi aðrar kvenhetjur, eins og heimurinn hefir ætíð átt; hetjur 
sem lítið ber á en sem vinna í kyrþey í þunga og hita dagsins, 
og sem svo oft koma svo afarmiklu góðu til leiðar. 

Kristna kirkjan og kenningar hennar eru hin eina von heims- 
ins, og konurnar eru hinar traustustu máttarstoðir kirkjunnar. Og 
verkefnið er enn mikið, og verkið varla hálfgert. Heimurinn er 
enn fullur af úlfúð og grimd. Víkings-eðlið er enn eigi útdautt. 
Kain myrðir enn Abel, og blóð bróður hans hrópar til Guðs af 
jörðunni. Kain kallar enn um öxl sér um leið og hann flýr rödd sinn- 
ar eigin samvizku: „Á ég að gæta bróður míns?“ og eldur hatursins 
logar upp úr hverju spori er hann tekur. 

Hin stærsta þörf heimsins nú er friður, og friður finnst aldrei 
þar sem ekki er kærleikur. Eitt skáldið okkar segir: 

„Trúðu á tvent í heimi, 

Tign sem æðsta ber, 

Guð í alheims-geimi, 

Guð í sjálfum þér‘.‘ 

Ef vér trúum á Guð í sjálfum okkur, hljótum vér einnig að 
trúa á Guð í náunga vorum. Þess vegna hlýtur að vera eitthvað 
guðdómlegt í fari hans ef vér aðeins tökum tíma til að leita eftir 
,því. Allir eru mennirnir að leita að fullkomnun; íslendingar eins 
vel og Kínverjar, Rússar ekki síður en Englendingar, bæði Japanir 
og Ameríkumenn. 

Engin ein þjóð er alfullkomin en hver þjóð hefir eitthvað til 
síns ágætis, ef þær aðeins vildu kannast við hið góða hver hjá 
annari. Ef svo gæti orðið væri fyrst von um frið. En einhver ókunn 
öfl virðas.t vinna á móti friðar-hugmyndinni, og ófrægja hana sem 
mest má verða. Á liðnum öldum höfum við haft píslarvotta ýmsra 
hreyfinga, en nú höfum við píslarvotta friðarins. Tveir af hinum 
mest friðelskandi mönnum nútímans, Ghandi og Count Berna- 
dotte létu lífið fyrir skoðanir sínar; og ýmsir aðrir málsmetandi 
menn er unna friði eru lítilsvirtir og hafðir að athlægi, fyrir til- 
raunir sínar í þá átt. 

Er því nokkuð annað göfugra verk er bíður konunnar nú, en 
að vinna að friði; að vinna að því að uppræta víkings-eðlið er enn 
er við líði; að hlúa að þeirri hugsjón að allir menn eru jafnir fyrir 
augliti Guðs hver svo sem er litur þeirra eða trúar-játning; að 
auka umburðarlyndi milli þjóðanna, og kannast við það sem miður 



14 


ÁRDÍS 


má fara í okkar eigin fyrirkomulagi, og virða það sem gott er í 
fari mótstöðumanna okkar; að mótmæla grimd hverjir svo sem 
sýna hana, og að minnast þess að „sjaldan veldur einn þegar tveir 
deila“, er eins satt nú og það hefir nokkru sinni verið. 

Kristur sagði: „Þú skalt elska Guð og þú skalt elska náunga 
þinn“. Postulinn segir: „Ef vér ekki elskum bróður vorn er vér 
höfum séð hvernig getum vér þá elskað Guð er við höfum ekki 
séð“. Þess vegna hlýtur kærleiki okkar til Guðs að byrja með 
kærleika til mannanna. Slíkt er hið góða hlutskipti, að læra af 
Kristi og svo að miðla heiminum af þeim lærdómi það er hann 
mest þarfnast, aukna góðvild meðal allra manna; aðeins það getur 
gefið heiminum frið. — 

Matthías Jochumsson segir: 

„Því fyrst er konan kjörin til að fæða 
Og fóstra hið veika, næra það og klæða, 

Hið hrelda að hugga, sjúkt og sárt að græða 
Og sjá um eldinn — lífsins eld að glæða. 

Hauklyndu svannar, lyftið fyrst því lága 
Og lærið svo hin stærri heit að efna, 

Og fullréttarins fögru braut að stefna 
Því andans líf og ljós er þó hið háa“. 

Matt. Joch. 

Það er engin hærri hugsjón til en að beita áhrifum vorum 
í þá átt að rætast megi fyrir heitið er heiminum var gefið fyrir 
2000 árum: „Friður á jörðu, og velþóknun Guðs meðal mannanna“. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 15 

Mrs. Ásdís Hinriksson 

Eftir SÉRA RÚNÓLF MARTEINSSON, D.D. 

Sunnudaginn, 6. maí, 1951, kom 
nokkur hópur fólks saman, á 
heimili Mr. og Mrs. Sigfús Berg- 
mann, er búa nokkrar mílur fyrir 
sunnan Gimlibæ. Tilefnið var 
það, að þá átti Mrs. Ásdís Hin- 
riksson, frá elliheimilinu á Gimli, 
móðir Mrs. Bergmann, afmæli. 

Þann dag var hún 93 ára. Auk 
afmælisbarnsins og heimilisfólks- 
ins, voru þar komin: Mrs. Þjóð- 
björg Henrickson, tengdadóttir 
hennar; Mr. A. S. Bardal bróðir 
hennar; tengdabróðir og systir 
hennar, Dr. og Mrs. R. Marteins- 
son, og nokkur fleiri skyldmenni 
ásamt öðrum vinum. 

Árdís hefir mætur á þessari 
aldurhnignu konu og óskar eftir 
nokkurri fræðslu um hana, og vil 
ég nú leitast við að segja nokkuð 
frá henni. 

Hún er fædd að Svartárkoti í Bárðardal á íslandi, 6. maí, 1858. 
Foreldrar hennar voru þau hjónin Sigurgeir Pálsson (síðar Bardal) 
og Vigdís Halldórsdóttir. Þegar hún var 14 ára fluttist fjölskyldan 
vestur í Húnavatnssýslu, og þar átti hún heima það sem eftir var 
af veru hennar á íslandi. Árið 1883 giftist hún Gunnlaugi Hinriks- 
syni frá Efra-Núpi í Núpsdal. Árið 1886 fluttu þau vestur um haf 
og tóku sér bólfestu í Winnipeg. Þau komu með tvo syni, Hinrik 
og Sigurgeir. Hinn síðari dó eftir stutta veru í Winnipeg; en í 
þeirri borg fæddust þeim tvö börn, Vigdís (Mrs. Bergman) og 
Jakob. Manninn sinn misti hún árið 1890. 

Hvað var þá framundan fyrir hana og börnin? Jakob var tek- 
inn í fóstur af föðurbróður sínum Jakob Hinrikssyni og konu hans. 
Hjá þeim var hann í 10 ár, fór þá til móður sinnar, en Hinrik og 
Vigdís voru hjá móður sinni til fullorðins ára. 

Ekkja, efnalaus, með tvö börn til að annast, og ekki fær í máli 
landsins. Ekkja hefir hún verið síðan. En hún átti skýra hugsun, 
hugrekki, viljaþrek, ósérhlífni, einlægan kærleika til barnanna 
sinna og sterka kristna trú. Hún hikaði sér ekki við harða vinnu, 



Mrs. Ásdis Hinriksson 



16 


ÁRDÍS 


notaði vel þau tækifæri sem gáfust, og fór vel með þann litla arð, 
sem vinnan gaf henni. Að nokkrum tíma liðnum stofnaði hún 
gistihús og stjórnaði því svo vel, að það gaf henni sæmilegan ár- 
angur í nokkur ár. 

Seinna breytti hún nokkuð til; fólk hafði hjá henni heimili 
lengri tíma, jafnvel fleiri ár, og þetta farnaðist vel. 

Þrátt fyrir takmarkaðan fjárhag, ferðaðist hú'n, árið 1910, með 
Halldóri bróður sínum, til íslands. Hún hafði mikla unun af þessari 
skemtiferð. 

Á síðari árunum í Winnipeg, starfaði hún í djáknanefnd Fyrsta 
lúterska safnaðar, og í því starfi framkvæmdi hún allmikið af 
heimsóknum. Það verk lét henni einkar vel. Fólki þótti vænt um 
komu hennar og söfnuðurinn var ánægður með starfið. 

Árið 1915 hófst nýtt og merkt tímabil í æfi Mrs. Hinriksson, 
þá var hún kölluð til starfs á elliheimilinu, sem íslenzka Lúterska 
kirkjufélagið hafði stofnað, síðar nefnt Betel. Miss Eleonora Julius 
var fyrsta forstöðukona á því heimili, sem þá var í Winnipeg; en 
frá upphafi starfsins á Gimli, stjórnuðu þær heimilinu báðar, Miss 
Julius og Mrs. Hlnriksson, í bezta samkomulagi. Þær skiptu með 
sér verkum þannig, að Miss Julius hjúkraði sjúklingunum og leit 
að miklu leyti eftir vistmönnum; en Mrs. Hinriksson annaðist mat- 
reiðsluna, sá um innkaup og tók við ráðagjörðum og fyrirmælum 
st j órnarnef ndarinnar. 

Mrs. Hinriksson starfaði 18 ár á Betel, og voru þau ár auðug 
af ávöxtum til góðs. Hún vann af mikilli elju, góðri ráðsmensku 
og óbrigðulli samvizkusemi. Heill heimilisins var henni fyrir öllu. 

Hún vissi, að það er öllu fólki til góðs að hafa eitthvað nyt- 
samt fyrir stafni, eftir því sem heilsan leyfir. Út frá þeirri hugsun 
kom hún á fót tóvinnu. Þar var kembt, spunnið og prjónað með 
mikilli ánægju. Það varð góður árangur af sölu þess sem búið var 
til og var það svo notað til að uppfylla einhverjar þarfir á heim- 
ilinu. 

Að daglegum morgunguðsþjónustum unnu þær báðar for- 
stöðukonurnar: Miss Júlíus las lesturinn, en Mrs. Hinriksson ann- 
aðist sönginn. Hún hafði góða sönghæfileika og kunni fjölda af 
sönglögum. Hún valdi sálmana og leiddi sönginn. Hún aðstoðaði 
einnig við aðrar guðsþjónustur. 

Eins og hún er söngelsk, er hún einnig ljóðelsk, kann sæg af 
fögrum íslenzkum ljóðum. Ég er sannfærður um að heimilisfólkið 
á Betel hefir að einhverju leyti notið þessara andlegu auðæfa 
hennar. 

Bæði Mrs. Hinriksson og Miss Júlíus lögðu mikla rækt við 
gesti, sem bar að garði. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 17 

Þegar athuguð eru þessi 18 ár sem Mrs. Hinriksson starfaði á 
Betel, hygg ég, að því verði ekki móti mælt, að með frábærri 
trúmensku sinni og vingjarnlegri framkomu, ávann hún sér mikl- 
ar vinsældir bæði meðal vistmanna og starfsfólks. Samvinna henn- 
ar og stjórnarnefndarinnar var einnig ágæt. 

Árið 1922 varð hún fyrir þeirri sorg að missa son sinn, Hinrik. 
F'yrir familíu hans og aðra var sár missir að þeim ágætismanni. 
Ekkja hans og börn þeirra hafa haldið hlýju sambandi við Mrs. 
Hinriksson. 

Árið 1933 varð Miss Inga Johnson, ágæt hjúkrunarkona með 
mikla þekkingu og víðtæka reynslu, forstöðukona á Betel. Stjórn- 
arnefndin bauð bæði Miss Júlíus og Mrs. Hinriksson heimili á Betel 
það sem eftir var æfi. Mrs. Hinriksson þáði boðið, en Miss Júlíus 
flutti burt. Samkomulag og samband Miss Johnson og Mrs. Hinriks- 
son var hið allra yndislegasta sem hugsast gat. Báðar voru hreinasta 
gull. Virðing og vinsemd einkendi sambandið á báðar hliðar. 

Önnur 18 ár eru liðin síðan Mrs. Hinriksson lagði niður starf 
á Betel. Hún hefir unað hag sínum vel, og hún hefir einnig leitast 
við að vera heimilinu að liði. Hún hefir haldið áfram að hjálpa til 
við sönginn og hún hefir gjört allmikið af því að lesa fyrir þá 
sem þurftu þess með. Aldurinn færist yfir hana og ekki er að 
búast við miklu starfi úr þessu; en það gegnir mestu furðu, að 
enn er hún að prjóna útflúraða hvíta fingravettlinga, og verkið er 
ennþá snild. 



Three Dormatories at the Camp 



18 


ÁRDÍS 


Our Warp and Woof 

BY INGIBJORG J. OLAFSSON 

Tonight I am dealing with a topic never dealt with before at 
our conventions. If I fail to give you any inspiration or enjoyment 
it is not because my subject is not worthy, although it may be too 
extensive to be covered in a short paper. I feel it is timely and in 
order to meditate for a short while on some of the privileges and 
responsibilities that are ours as Canadian citizens. 

More than a hundred year ago, Lord Durham uttered a prophesy 
when he spoke of what was then called “Upper and Lower Canada”. 
He said: “These small and unimportant communities could be 
elevated into a society having some national importance”. In its 
time this prophecy was considered bold and optimistic. Now, 112 
years later, we know Canada, reaching from coast to coast, from 
the Arctic to the boundaries of the United States, as one of the 
most prosperous countries in the world. We know of the wonderful 
cities in the east surrounded by great natural resources. Beyond 
these are the hills and tundra regions reaching all the way to the 
Arctic, scarcely touched by human hands. We know its fertile, 
beautiful prairies dotted with cities and towns in the central 
regions; its mountains, cities and towns to the west with the 
grandeur of scenery and the refreshing cool breath of the Pacific 
Ocean. We have some idea of the great productions and we also 
have an idea of the possibilities yet unexplored and untouched. 
This is our Canada of today. 

The next question that arises is about its people, and we can 
truly answer that we are all kinds of people. The energy, tenacity 
and family spirit of the French was necessary for the upbuilding 
of the raw land. The efficiency and self-control of the people from 
the British Isles was added to this during the early years. During 
the next hundred years many splendid characteristics were added 
by people from many countries, there now being 30 to 40 national 
groups in Canada. Of course these groups brought their faults 
and shortcomings as well. But, in spite of that, we can truly say 
that out of the cultures of these national groups has been forged 
the common denominator of the Canadian character. 

A hundred years is a very short span in human history, so we 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


19 


think of Canada as a very young country not having attained full 
maturity nor development. Naturally we see today diverse cultures 
marching cordially side by side, cooperating and making allowances. 
As they merge ideas they are still preserving ideals. They are 
attempting to weave the cultures and institutions of all these people 
into an orderly and attractive pattern of our national life. That is 
our Canadian nation of today and of the future. During this process 
of weaving, it is important that the spirit of tolerance and brotherly 
love may prevail, in order that the nation thus formed may pass 
all the tests that are facing it. 

Then the question arises. What are some of these tests? First 
I would mention the tests of Democracy; one of these is the freedom 
its people have from dependence on authority. Even if Canadians 
appreciate all the improved standards of living; all the social service 
work, public health, pensions, unemployment insurance, family 
allowances and many other things, they understand fully that these 
are merely incidentals on which they have no right to rest their 
oars or take undue advantage of. It has been said that 
Canadians do not wish to become dependent on their government. 
They look for adequate reward for initiative; they ask for the ability 
to work and a safeguard for those who cannot work. May that 
spirit always predominate as dependance brings fear and then 
follows this danger of following the line of least resistance to please 
the authorities rather than be cut off from their benefits even if 
the demands might go against the consciousness of what is right 
or wrong. 

Another test is that of freedom. What a challenge the freedom 
of our democracy brings to all its people! Canadians reject the 
suggestion that men should be made good citizens by compulsion 
or coercion. They know that more good is accomplished by inducting 
the Golden Rule into Canadian life than by government edicts. 
That test of recognizing the rights of our fellowman has been termed 
the touchstone of other virtues. May that virtue always stand out 
as one of the cardinal principles of Canadian life. 

Another phase of that freedom is that of religion. People of 
this country worship in many different ways, in many languages. 
But their belief in God, their emphasis upon trust, hope and love, 
work for the development of good citizenship. In this land of 
religious freedom the church, whatever its denomination, is the 



20 


ÁRDÍS 


voice of the people’s conscience, and that spiritual culture is truly 
the greatest power in Democracy and the most important in a 
modern world. Church authorities here, as elsewhere, are em- 
phatic in their condemnation of atheism and the tyranny of Com- 
munism. We hope and pray that the time will never come when 
that religious freedom will hampered. We pray that Canadians 
will never be doomed to go through religious persecutions endured 
by some of our fellow Christians in some other countries. May our 
country be “glorious and free” in that respect. 

The future seems promising and bright. We can listen at any 
time and hear our country growing. The very atmosphere seems 
rich with promise. May we truly feel the truth of the words spoken 
in 1778 by Voltaire, when he was on his way to Paris to die: “The 
young are fortunate, they will see great things”. This nation of 
14 million people covets no other man’s land, but wishes that all 
nations of the world may develop an exalted spirit of cooperation 
and harmony. We truly hope that our youth will see great things 
in a world where peace reigns and wars have ceased. 

Before closing I would like to bring this home to us, a group 
of women, members of a Christian organization gathered here from 
different communities. 

We have made our homes in Canada. Many of us are born here, 
others have come from some other country across the ocean. 
Naturally we have great respect for the land of our forefathers. 
We of the Icelandic group are proud of its culture of more than a 
thousand years, its traditions and sagas. You who have come from 
other countries have your national culture, equally dear to you 
and worthy of being respected. May I say that we are like trees 
planted in Canadian soil securing our livelihood and sustenance 
from there. Our roots extend deeper and gather food from the 
culture and characteristics of the past. The sap thus formed, flows 
through the tree to its branches, making it strong and dignified, 
beautifying and enriching Canadian life. 

But first and foremost we are a religious group. We rejoice 
that we are a league of Lutheran women, members of the great 
Lutheran church which is the mother church of all the Protestant 
churches. Our roots extend deep into that faith of our fathers and 
we are conscious of the spiritual strength that that gives us. We are 
also conscious of the strength that comes from being united in one 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 21 

central organization. We know that our vision becomes clearer 
through that union, our interests become broader. It develops 
tolerance and enthusiasm and helps us to realize the strength of 
the bond that binds us to our beloved Lutheran church. 

As an organization as well as individuals we have our respons- 
ibilities in doing our share of the weaving of the national pattern 
of Canada. As an organization we have laid out our plan of work 
for our youth—the youth of our church in Canada. 

For many of us the thoughts turn back to a convention held here 
in this church seven years ago, when we stood on the crossroads 
and prayed for guidance as to which road to take. If we had dared 
to prophesy for the future our prophecy might have been considered 
bold and optimistic like that of the Canadian statesman of 112 years 
ago. During these seven years some of our dreams have been re- 
alized. Many attractive buildings have been erected on a camp 
site all our own, and a church camp has been operated there for 
five summer seasons. Thus we are attempting to do our share in 
influencing a group of girls and boys who in turn will become 
leaders and influence many others. We are attempting to assist 
them in weaving an orderly and attractive pattern for their future. 
We hope to make them better citizens of Canada and of the world 
and above all do we hope to make them nobler disciples of our 
Lord and Saviour, and more devout members of our church. 

We are confident that this work, for which God has allowed us 
to lay the foundation, will grow if we prove worthy of the task 
allotted to us. It will grow in spite of all our shortcomings and 
half-heartedness. Let us remember that we are well equipped for 
our task of weaving. Our warp is found in the life-giving strength 
given to us by our spiritual mother, the church. Our woof obtains 
its tenacity from the national culture which also is our heritage. 

With such warp and woof to work with on the loom supplied 
by the strength of our organization, we pray God to guide the hands 
of the weavers. May they so weave that the pattern has no wrong 
side which does not welcome the scrutiny of critical eyes. May 
both sides be made faultless and beautiful, strong and enduring. 

Thus we, the Lutheran Women’s League are united in prayer, 
steadfast and determined in doing our small share in bringing into 
being that better world of which good men dream. We will work 
faithfully, in quietness and strength, transmitting our work to 
future Canadians. We are confident that time will prove that we 



22 


ÁRDÍS 


are building on a solid foundation—that we are weaving an enduring 
pattern. We are assured that what is worthy in our work, and that 
of our children, will be preserved; thus making more beautiful and 
more pleasing to God, that intricate pattern of Canadian life. 


Úr skýrslu Ársritsins „Árdís" 

Flutt á Kvennapingi Bandalags Lúterslcra Kvenna að Lundar, Man., sept. 1950 

Ég var að líta yfir gömul hefti af Ársritinu „Árdís“ nýlega og 
kom meðal annars niður á Ársskýrslu Bandalags Lúterskra Kvenna 
frá árinu 1938, samda af þáverandi forseta Bandalagsins, Mrs. 
Ingibjörgu J. Ólafsson. Ég dáðist aþ þessari skýrslu eins og má 
gjöra að öllum skýrslum Bandalagsins. 

Ef maður tekur tíma til að líta til baka og yfirvega hversu 
mikið hefir verið starfað og afkastað frá byrjun, er það aðdáanlegt. 

Það sem Mrs. Ólafsson minnist á Árdís í þessari áminstu 
skýrslu vil ég birta hér: 

„Ársrit okkar hefir heppnast betur en nokkur okkar þorði að 
gera sér vonir um. Það var á þingi í Langruth fyrir sjö árum að sú 
ákvörðun var tekin að gefa út ársrit. Man ég eftir að þegar ég frétti 
um það óttaðist ég að það yrði okkur ofurefli. Guðs blessun hefir 
hvílt yfir því. Ég hygg að þeir sem ritið hafa lesið, hafi haft heldur 
gott af þeim lestri. Kaupendum þess fjölgar með hverju ári. Við 
sem unnið höfum að útgáfu þess höfum verið með einum iiug og 
hefir öll samvinna verið hin ákjósanlegasta. Konur út um bygðir 
hafa sýnt áhuga við útbreiðslu þess“. 

Eftir að hafa lesið þetta flaug í huga minn: „Hvernig standa 
sakir nú? Hefir Ritinu farið fram eða aftur síðan þetta var ritað 
fyrir 12 árum síðan? 

Eftir ofurlitla yfirvegun þessu viðkomandi, er álit mitt að þessi 
orð eigi eins vel við í dag eins og þá. 

Áreiðanlegt er, að Guðs blessun hefir hvílt yfir þessu litla Riti. 
Margt fróðlegt og skemmtilegt hefir það haft inni að halda frá 
byrjun. Persónulega og bréflega verðum við varar við að það 
á marga vini sem lýsa yfir ánægju sinni og gagni af lestri þess 
Þær konur er annast um ritstjórn þess, og þær sem í það rita, gjöra 
það þannig úr garði. Kaupendum fjölgar árlega. Samvinnan ákjós- 
anleg og að öllu leyti án endurgjalds. Konur út um bygðir sýna 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 23 

áhuga og leggja mikið á sig að viðhaldi þess ennþá, eins og fyrstu 
árin. 

Fjárhagslega má heita að Ritið beri sig vel þrátt fyrir eðlilegan 
hækkandi útgáfukostnað árlega. 

Frá sögulegu sjónarmiði hefir Árdís að mörgu leyti gildi. Þar 
varðveitast, auk ritgerða, ótal skjöl og skýrslur er fjalla um kristin- 
dómsmál, ásamt myndum látinna félagssystra er aflokið hafa stóru 
dagsverki af óeigingirni og trúmensku. 

Á þessum tímamótum Bandalagsins — Aldarfjórðungs afmæli 
þess — horfum við fram á veginn með ósk og bæn í huga, að „Árdís“ 
í samráði við önnur störf B. L. Kv. megi halda áfram að verða 
gefin út. 

Guð blessi meðlimi Bandalags Lúterskra Kvenna, og alt starf 
þess. —I. GILLIES 


Jól og vor 

MRS. HRUND SKÚLASON 

Forseti, félagssystur og gestir: 

í kveld vildi ég minnast þessara tveggja orða, jól og vor, 
stutt orð en þýðingarmikil. Bæði hafa þann eiginleika að vekja 
það bezta sem til er í mannssálinni. Bæði vekja þau hugsunina um 
ijos og fegurð, frið og fögnuð. Veita okkur löngun til að komast í 
samband við þann mátt, sem okkur er æðri. Töfraorð því þau 
tendra neista trúar og vonar í brjóstum okkar. Lyfta hug okkar 
upp úr því hversdagslega og inn á dýrðar og sólskinslönd. 

Jólin koma á þeim tíma árs sem dimmast er í náttúrunni. Alt 
er dautt og sölnað og í stað sólskins og blíðu er myrkur og kuldi. 
Skammdegið setur drunga og kvíðasvip á hvert andlit. Menn 
kvarta, þó yfir litlu sé að kvarta þegar við berum okkur saman við 
þá, sem altaf lifa við hungur og voða. Því miður gleymum við oft 
hvað mikið við höfum fyrir að þakka og látum kulda og myrkur 
skammdegisins setjast að í sálum okkar. En svo birtir alt í einu. 
Svipurinn breytist, sporið léttist; það er alt í einu komið sólskin. 
Hvað veldur þessari miklu breytingu? Ekki er það veðrið, því 
ennþá er kaldara í dag en í gær, ekki sést til sólar og grá kulda- 
ug þokumóða grúfir sig yfir lög og láð. Hvaðan kemur þá birtan? 
Hún kemur úr okkar eigin sálum, því í morgun heyrðum við í út- 
varpinu. óm af jólasöng. 



24 


ÁRDÍS 


„í dag er glatt í döprum hjörtum, 
því Drottins ljóma jól“. 

Neistinn sem myrkrið og kuldinn voru að kæfa blossar upp á 
ný. Við töfraorðið „Jól“ breytist alt. Myrkrið hverfur og dagarnir, 
sem áður voru svo langir og leiðinlegir, eru nú ekki orðnir nógu 
langir til að koma í verk öllu því sem gjöra þarf fyrir jólin. Nú 
gleymast smáleiðindi hversdagslífsins. Menn hætta að hugsa um 
sjálfa sig og hugurinn hvarflar til vina fjær og nær. Hvernig get 
um við sem bezt glatt þá um jólin? 

Það er sagt að þetta umstang og eyðsla, sem jólaundirbúningi 
fylgi sé óþörf og um of. Getur verið að svo sé, því „vandratað er 
meðalhófið“. Okkur er líka sagt, að við séum að strekkjast við að 
gefa stórar og vandaðar gjafir bara til að fá betra í staðinn. Þetta 
álít ég að sé ekki rétt. Við gefum það fallegasta og bezta sem við 
getum vegna þess að við viljum sína vinum okkar að við metum 
vináttu þeirra, en ekki til að fá betra í staðinn. 

Jólakort eru annað sem sumir kalla óþarfa og vitleysu. Er 
það óþarfi að láta vini sem fjarlægir eru vita að maður hugsar til 
þeirra? Ef þú manst eftir þeim um jólin, þá manst þú líka þær 
gleði- eða sorgarstundir sem þú lifðir með þeim og þá eru það 
minningar sem þér eru kærar. Þegar þú færð ekki kort um jólin 
þá veistu að þeir eru hættir að hugsa til þín og búnir að gleyma 
samverunni. 

Það er líka sagt, að við séum bara kristin á jólunum. Getur 
það verið satt? Getur sá neisti góðvilja og elsku, sem mennirnir 
auðsýna hver öðrum á jólunum sloknað svo, að hans gæti aldrei 
endranær? Ég held varla. Ég kenni í brjóst um þá sem þannig 
hugsa og þakka Guði fyrir að hafa verið svo lánsöm að þekkja 
aðeins fólk, sem sýnir kærleika til náunga síns hvenær á árinu 
sem er, ef að það veit að hann þarfnast hjálpar á einhvern hátt. 

Nei, það eru ekki gjafir, sending jólakorta eða löngunin til að 
hjálpa náunga okkar um jólin, sem okkur stafar hætta frá, því 
þær hvatir koma frá hjarta hvers einstaklings og eru sprotnar af 
löngun til að gleðja og minnast vina og kunningja og auðsýna 
öðrum kærleika í nafni hans sem fæddist á jólunum. Hættan stafar 
af því, að verið er að reyna að setja Santa Kláus í stað- jólaboð- 
skaparins. Um jólin verða minningarnar altaf skýrastar. Hvar 
sem maðurinn fer hvarflar hugurinn heim um jólin því flestra 
endurminningar eru um jólin, sem þeir mundu eftir sem börn. 
Davíð Stefánsson yrkir: 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


25 


Nú skal leika á langspilið veika 
Og lífsins minnast í kveld. 

Hjartanu orna við hljóma forna 
Og heilagan jólaeld. 

Og nú vil ég syngja og sál mína yngja 
Með söngvum um lágnættið hljótt 
Og láta mig dreyma um ljósin heima, 

Sem loga hjá mömmu í nótt. 

í þessum ljóðlínum eru hugsanir okkar allra skráðar. Svo renn- 
ur upp þetta langþráða kveld. 

„Og þegar ljósið dagsins dvín 
Oss Drottins birta kring um skín“. 

Gleðin skín út úr andliti hvers barns, sem fær að halda heilög 
jól í hvað smáum stíl sem það kann að vera. Margir muna eftir 
jólunum þegar lítið var til af þessa heims gæðum, en töfraðorðið 
jól gjörði alt veglegt. 

Þið sem lifðuð barnæsku ykkar á íslandi munið eftir því, að 
á jólunum var öllum gefið kerti. Það var jólakertið ímynd trúar- 
innar. Við gátum kveikt á litla kertinu okkar, það lýsti okkur í 
gegn um dimmu göngin, og Jesús með komu sinni í heiminn var 
það ljós er lýsa átti okkur á vegi lífsins. 

En hvað höfum við lengur að gjöra með jólakerti? Nú er altaf 
bjart, það eru rafurmagnsljos um alt. Þótt ljósin skíni bjart í kring 
um okkur og jólakertið sé ekki lengur gefið, þá látum okkur ekki 
gleyma því, að jólaljósið er það eina ljós sem eyðir myrkrinu í 
sál okkar. Jólahátíðin líður fljótt. 

Tíminn flýgur áfram og alt í einu er komið nýtt ár og eftir 
lifa aðeins minningarnar frá því gamla, sumar fagrar, sumar 
aðeins um erfiði og stríð, en ennþá vermir hugsunin um jólagleðina, 
sem ný er afstaðin, og í brjóstum manna kviknar von um að nýja 
árið færi frið og ánægju. Nú koma annir hversdagslífsins aftur og 
ósjálfrátt fer kuldinn, sem enginn fann til um hátíðarnar, að verða 
naprari og naprari og kuldinn og hversdagsleikinn fá aftur yfir- 
höndina; en aðeins um skamma stund. Enn á ný hefir Drottinn 
tendrað ljós í hjörtum okkar, ljós vonarinnar um að vorið sé í 
nánd. „Nú byrja dagar blíðir er blómi vorsins rís“. 


26 


ÁRDÍS 


Við birtu frá hækkandi sól birtir aftur í sálum okkar. Viðhorf 
okkar til lífsins breytist. Kvíðinn hverfur og það sem áður virtist 
ómögulegt er nú vel fært. 

Við sjáum snjóinn bráðna. Sjáum ár og vötn slíta af sér bönd 
vetrarins. Sjáum skóginn laufgast og blómin springa út. Heyrum 
íuglana kvaka um dýrð náttúrunnar. Ósjálfrátt snerta þessi ein- 
kenni vorsins og lífsins viðkvæma strengi í okkur sjálfum. 

Ylurinn, ljósið og fegurðin í náttúrunni samhljómar lífinu í 
okkur sjálfum, snertir göfugustu strengi sálarinnar og við förum 
að hugsa hærra. Hugsa um það fagra og góða í lífinu. 

Við dáumst að mikilleik og dásemd náttúrunnar og lútum hin- 
um „Mikla eilífa anda sem í öllu og alstaðar býr“. Við finnum að 
vorið er dagur lífsins. Ylmurinn kemur í stað kuldans, ljósið í stað 
myrkursins, dauðinn breytist í líf og við gleðjumst og fáum nýja 
von og nýja trú. Aldrei höfum við þarfnast meira nýja von og trú en 
einmitt nú þegar við horfumst í augu við þann veruleika að ennþá 
geti farið svo að allur heimurinn fari í stríð. 

Aldir hafa liðið og ár eftir ár hafa verið haldin heilög jól. 
Gleðiboðskapurinn um „Frið á jörð og velþóknun yfir mönnunum“ 
hefir verið sunginn öld eftir öld. 

Öld eftir öld og ár eftir ár hefir vorið komið til okkar mann- 
anna með sína birtu og yl, sína hvöt til að fegra og betra lífið, en 
ennþá virðist veturinn hafa yfirhöndina. Ennþá er hatur, valda- 
.fýkn, öfund og grimd meira áberandi í heiminum en friður og 
kærleikur. Ennþá eru meira metin þessa heims gæði, og aldrei 
ætlar okkur að lærast að þau eru einskis virði ef ekki ríkir friður 
og eining meðal okkar. 

Megi jólaljósið altaf skína í hjörtum okkar og í hjörtum þeirra 
sem leiða eiga heiminn á þessum dimmu dögum. 

Megi máttur vorsins megna að bræða ísinn úr hjörtum mann- 
anna svo þeir geti lifað saman sem bræður og systur. 

Megi Bandalag Lúterskra Kvenna vera fremst í flokki þeirra 
sem vilja stuðla að eflingu friðar og bræðralags okkar á meðal. 

Kærleikans andi hér kom með þinn sólaryl blíða 

Kveik þú upp eld þann er hjartnanna frost megi þíða 

Breið yfir byggð 

Bræðralag, vinskap og tryggð 

Lát það vorn lífsferil þýða. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


27 


These Things I Know 

This 1 have learned and learned fully 
In the march of the days and the sweep of the years 
There’s a Power that guides and sustains us 
In the hours of gladness and the deep of our tears. 
For 1 have walked in the paths of the flowers 
And I know the wind and the hail, 

And this I know and know fully 
There’s a Power that will not fail. 


For every man has an altar and every man has a shrine 
And most men have an idol and all men have a sign. 

Some make a God of Mammon, some put man on the throne 
But everyone worships something or makes a God of his own. 
And all men have forgotten sometime and turned their 
eyes away 

For all men have loved unwisely the fleeting garish day. 

And the books are bálanced daily in columns of evil and good 
For to all men comes a reckoning 
And by all men understood. 


This I have learned and learned fully 
And I know in the deep of my heart 
That the spirit of God can speak through me 
The spirit which I am a part. 

For I have walked beside the still waters 
And I’ve been chastened by the rod 
And this I know and know fully 
The eternal presence of God, 


JON GUDMUNDSSON. 


EDITOR’S NOTE—The author is a son of Mr. and Mrs. B. Gudmundsson, Tyunga, Calif. 
He has passed through much sickness victoriously. 



28 


ÁRDÍS 


Endurminningar frá liðinni tíð 

Heiðraða samkoma: 

Einn af mínum mörgu göllum er sá, að mér er erfitt að segja 
nei. Þess vegna var það, að þegar Mrs. Gray símaði mér til að biðja 
mig að segja fáein orð hér í kveld, lét ég það tilleiðast jafnvel 
þó það útheimti ferðalag og nokkrar stundir af skriftum og um- 
hugsun. Enda er mér nú ljúft að athuga það málefni, sem mér var 
áætlað. En ég ætti nú frá byrjun að biðja ykkur velvildar á því, 
þó ég breyti því dálítið. Það er búið að tala og skrifa bæði mikið 
og vel um sögu þessarar byggðar, svo ég ætla mér ekki að gjöra 
þetta áframhaldandi sögu, heldur að grípa niður í hér og hvar 
og gera dálitlar lýsingar á gamla tímanum og bera þá svo saman 
við það sem nú er. Ég mætti máske kalla þetta „Endurminningar 
frá liðinni tíð“. 

Ég ætla nú að viðurkenna að mín æfi er orðin nokkuð löng, 
svo ég hér minni til áranna nokkuð fyrir aldamótin. Því það var 
árið 1905 sem ég byrjaði að stunda nám við Wesley háskólann í 
Winnipeg — sem nú er nefndur „United College“. 

Við vorum nokkuð mörg af íslenzku bergi brotin sem vorum 
send þangað af foreldrum okkar til mentunar, bæði úr þessari 
byggð og öðrum. Og mér dettur í hug að þó efnin mundu þá kall- 
ast lítil, sýndi það þó velmegun að geta sent unglingana til borgar- 
innar til mentunar. Ég efast um hvort tiltölulega fleiri unglingar 
séu nú sendir frá landsbyggðunum til mentunar í Winnipeg-borg. 

Unga fólkinu sem nú er á skólum mundi nú finnast vera mikill 
mismunur á þeirra lífi og okkar. Þá var ekki hægt að lyfta sér upp 
með því að fara á myndasýningar, því myndasýningar voru þá 
ekki orðnar til! Sama má segja með bifreiðar, flugvélar, og jafnvel, 
á fyrri árunum, um talsímann. En íslenzku stúdentarnir hópuðu 
sig saman og héldu við stúdentafélagi, sem hafði fundi tvisvar í 
mánuði. Og á fundunum bjuggu nemendurnir sér til sína eigin 
skemtun með því að hafa kappræður og mælskusamkepni, og með 
söngvum leikjum o. s. frv. Mér datt í hug að fara hér með tvo af 
þessum söngvum. Þann fyrri orti Dr. Jóhannes Pálsson, en þann 
síðari orti Baldur heitinn Jónsson. 

Það er hægt að sjá á þessum vísum að unga fólkið notaði hug- 
vit sitt til að skemta á fundum. Og þessi skemtun var nærri því 
ókeypis nema fyrir ársgjald í félaginu, sem nam 50 centum eða 
dollar á ári. 

Nú á tímum er svo mikið af skemtunum keypt fyrir háa 
peninga, og lagt upp í hendurnar á unglingunum svo þeir þurfa 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 29 

ekkert að hafa fyrir þeim sjálfir. Þetta er algengur siður, þó að 
þar séu að vísu undantekningar. En gamli siðurinn virðist mér 
vera heilbrigðari. 

Ég man ekki til að við unglingarnir sem vorum á skóla hafi 
haft nema örlítið af peningum nema fyrir mjög brýnar nauð- 
synjar. Ég man eftir að hafa geymt $1.05 í klútshorni í langan tíma 
í von um að geta keypt mér fargjald til Reaburn ef svo skyldi verða 
að ég fengi tækifæri að ná í ferð á sleða og hestum hingað heim 
í jólafríinu. Reaburn var þá næsta járnbrautarstöð, og var og er 
4o mílur héðan. Og ég man líka að mér heppnaðist þetta fyrirtæki 
í það sinn. 

Eitt af því sem ég vil nú minnast á er, að þegar byggðin 
fór að blómgast fór fólkið að hugsa til félagslífs og var 
þá lagt út í það að byggja félagshús. En þá var aðferðin sú, 
að byggðarmenn komu sér saman um að leggja til það sem til 
þurfti ókeypis. Margir lögðu til dagsverk, sumir logga og önnur 
efni, og einhver lagði til landsspildu undir húsið. Svo var húsið 
byggt, og hvítþvegið og var nefnt félagshús. Þá var engin skuld. 
Það var ekki eins og þegar stjórnarbyggingin hér í Manitoba var 
byggð á peningum lánuðum með rentum og rentu-rentum. Hún 
kostaði 9 miljónir, og eftir 22 ár var búið að borga 9 miljónir, og 
samt var skuldin 9 miljónir! Stjórnarformenn hefðu átt að leita 
ráða til Álftavatnsbyggðarmanna! 

Félagshúsið varð nú að góðum notum fyrir byggðina. Á sunnu- 
dögum var þar hafður húslestur. Um prest var ekki að tala á þeim 
dögum, en byggðarmenn létu ekki hugfallast, og ráðstöfuðu sinni 
eigin guðsþjónustu. Jón heitinn Sigurðsson frá Geysi var sá sem 
oftast las upp úr lestrarbókinni. Sálmar voru sungnir hljóðfæris- 
laust. Svo að endingu gengu allir fram salinn og þökkuðu Jóni Sig- 
urðssyni fyrir lesturinn. Alt þetta var einnig alveg ókeypis því þá 
voru ekki einu sinni samskot tekin. Fólkið hafði líka mikla skemtun 
af að koma saman í Félagshúsinu á sunnudögunum. Það var staðið 
við eftir guðsþjónustuna til að spjalla við kunningjana, og margt 
hjónaband í byggðinni hefir ugglaust haft þar sinn uppruna. 

Einu sinni man ég eftir því, að Félagshúsið var notað fyrir 
vetrarskóla. Venjuleg skólatíð var á sumrinu frá byrjun maí til 
októberloka. En bæði var þetta stuttur skólatími, og svo voru 
börnin stundum látin vera heima um mánaðartímabil til að hjálpa 
við heyskapinn. Svo til að bæta úr þessu var tekið til ráðs að 
hafa vetrarskóla í Félagshúsinu. Mr. William Eccles var þar kenn- 
ari. Ef honum var nokkuð borgað fyrir það starf, var það víst gjört 
með mjög rýmilegu verði. 

Einnig var Félagshúsið notað fyrir ýmsar skemtanir, svo sem 


30 


ÁRDÍS 


leiki og dansa. Þar var nú lítið um hljóðfæraslátt, því einn maður, 
eða i mesta lagi tveir, spiluðu á fíólín fyrir dansinum. En samt 
var fjörugt ,og var dansað alla nóttina, því fólk gat ekki farið 
heim fyr en farið var að birta. Stundum þegar heim kom var farið 
að mjólka kýrnar og ekki sofið þangað til næstu nótt. 

í sambandi við félagslífið vil ég nefna skóla-„picnics“ sem 
baldin voru sameiginlega fyrir alla skóla í byggðinni. Það voru 
máske 9—10 skólar sem tóku þátt í þeim, og fólkið ferðaðist marg- 
ar mílur á hestum og vagni til að sækja þessa skemtun. Þar var 
höfð skrúðganga og gefin verðlaun skólanum sem bezt leit út. 
Þar var höfð samkepni í framsögn, ræðuhöld, söngur, knatt- 
leikur milli skólanna og svo íþróttir eins og vanalega gerist. Og 
þetta þótti manni svo stórkostlegt og skemtilegt að það var einn 
aðaldagurinn á árinu. Bygðarfólk minnist þess að flestir kennar- 
arnir sem kendu á þessum skólum voru íslenzkir. 

Nú vil ég segja dálítið meir frá kirkjustarfi í byggðinni. Ég 
er búin að nefna húslestrana. En seinna kom prestur í byggðina, 
séra Jón Jónsson, sem bjó börn undir fermingu og fermdi stór- 
an hóp af börnUm í Félagshúsinu. Síðar meir þegar Lundar-bær 
var byggður var kirkja sú, sem við erum í í kveld, byggð af 
írjálsum samskotum frá byggðarmönnum. Ennþá engin skuld. 
Séra Hjörtur Leo var hér prestur um langa tíð og kirkjustarf 
blómgaðist. Sunnudagaskóli var stofnaður og þroskaðist vel því 
einstakir menn og konur unnu með dyggð að því verki. 

Um heimilislíf er það að segja, að mér alveg blöskrar þegar ég 
hugsa til hvað móðir mín og aðrar konur 1 byggðinni þurftu að 
leggja á sig við heimilisstörfin. Þá voru ekki komin þau þægindi 
sem nú tíðkast. Vatnið var sótt 1 brunninn og borið heim 1 fötum. 
Fötin voru þvegin í bala á bretti, og oft var farið sparlega með 
sápuna. Sokkar og vettlingar voru búnir til á heimilunum — ullin 
tekin af kindunum, þvegin, þurkuð, greidd, kembd, spunnin, tvinn- 
uð og svo prjónuð — á fyrri tímum í höndunum, en síðar með 
prjónavél. Auk allra húsverka, hjálpaði kvenfólkið við mjaltirnar 
og jafnvel við heyskapinn á sumrin. En þrátt fyrir alt þetta var 
þó heimilislífið máske alveg eins hamingjusamt og það er nú, — 
og það var meira heimilislíf. Skemtanirnar voru svo oft búnar til 
heima. Fólk safnaðist í kringum hljóðfærið, ef það var til, og 
hafði samsöng. Sunnudagarnir voru oft notaðir til að heimsækja 
kunningjana. Og það virðist hafa verið meiri tími en nú gerist til 
að hafa vinskap við nágrannann. 

Stundum ferðuðust heilar familíur í box-sleða margar mílur 
í heimsókn til vina og kunningja. Ég man eftir einu slíku tilfelli. 
Þegar þangað kom fóru allir að leika jólaleik meðan var að hitna 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


31 


vatið fyrir kaffið. En þetta var nú nokkuð langt aftur í tímann, því 
jólaleikir fallnir úr móð fyrir löngu. 

Það virðist vera að þrátt fyrir fátæktina, og þrátt fyrir það, 
að fólkið hafði ekki þau tæki sem nú gætu gjört lífið svo ánægju- 
legt, var þó lífið frekar ánægjuríkt. Framfarir af ýmsu tagi voru 
eins undraverðar þá eins og nú. Framtíðin virtist hafa mikið að 
bjóða. Járnbraut var lögð til Oak Point og síðar til Lundar; og 
Lundar-bær byggðist upp smám saman. Um það leyti sameinuðust 
sumir skólarnir og „Consolidated School“ var byggður á Lundar. 

En nú kem ég að því, sem maður vill síður athuga, en sem 
maður getur varla komist fram hjá að minnast á, sérstaklega á 
þessum dögum. Og það er árið 1914. Þá var eins og djöfullinn sjálf- 
ur hefði slegist í leikinn, því þá skall á fyrsta heimsstyrjöldin. Og 
hafði hún mikil áhrif á þessa byggð eins og aðrar íslenzkar byggðir. 
Margir ungir menn lögðu lífið í sölurnar, margir aðrir sem gengu 
í stríðið komu aftur með meiri eða minni heilsubilun. Og jafnvel 
þó okkar hlið vær sögð að hafa unnið sigur, þá var það enginn 
varanlegur sigur, því að það heíir aldrei síðan verið verulegur 
friður, hvorki hér eða annars staðar í heiminum. Ég sagði að 
djöfullinn hefði slegist í leikinn, og ég bæti því við, að hann virðist 
enn leika lausum hala um allan heim. Þó okkur hér í þessari byggð 
liafi liðið að mestu leyti vel á síðustu árum, þá erum við aldrei laus 
við þennan stríðsótta. Og manni getur heldur ekki liðið vel, þegar 
maður veit um þær hörmungar sem fólk í annari heimsálfu þarf 
að líða. 

Einn ungur maður sagði við mig um daginn, að þetta væru 
hörmulegir tímar sem við lifðum á, en að hann væri þakklátur 
að lifa einmitt nú, því að tímarnir feldu í sér hvöt til sín og ann- 
ara að finna úrlausn frá þeirri hættu sem við stöndum í, og að 
vinna af öllum mætti á móti þeim öflum sem leiða út í styrjöld. 
En ég er alls ekki viss um að ég vildi ekki skipta þessum tímum 
fyrir gömlu tímana sem ég. hefi verið að lýsa. 

Ég þarf ekki að vera mikil spákona til að segja, að miklar 
breytingar munu liggja fyrir okkar kynslóð. Hvort breytingin 
innifelur hina þriðju heimsstyrjöld vil ég ekki segja; því hver 
veit vissu sína um það, jafnvel þó öll dagblöð og flest útvörp séu 
sífelt að spá fyrir að svo muni verða? 

En hver sem breytingin verður, og hvenær sem hún kemur, 
þá vona ég að allt það bezta frá gömlu tímunum hér í Álftavatns- 
byggð verði varðveitt, svo sem rósemin, dugnaðurinn, gestrisnin, 
ráðvendnin og heilnæmt heimilislíf og félagslíf. 


Salome Halldorson 



32 


ÁRDÍS 



Mrs. Alice Clemens 
Weinhardt 


It is ever of interest to our 
readers to hear of people of Ice- 
landic ancestry, from d i s t a n t 
places. We are pleased, at this 
time, to mention Mrs. Alice 
Clemens Weinhardt, who for the 
past three years has been “House 
Mother” in the Girls’ Dormitory 
at St. Olaf College, Northfield, 

Minnesota. 

Mrs. Weinhardt is the daughter 
of the late Rev. Jon and Mrs. 

Clemens. Is is fitting that her parents’ picture should be included 
at this time, for this will be of special interest to people of the 
Argyle parishes where Rev. Clemens served some years ago and 
where he made many friends. Mrs. Weinhardt visited Winnipeg in 
July. FLORA BENSON 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


33 


The Bishop of lceland in Chicago 

On the morning of January 7th, 1951, the famed church leader, 
Dr. Preston Bradley, announced to his congregation at The People’s 
Church, 941 Lawrence Avenue, Chicago, Illinois, that he had the 
honour to introduce the most Reverend Sigurgeir Sigurdsson, the 
Bishop of Iceland. Everyone present was in death-like silence. All 
were extremely interested to hear the Bishop of a small island of 
which few knew much about. 

The Reverend Sigurgeir Sigurdsson is a meek but healthy 
looking man in his latter life. He has a kind expression on his face 
which seems to make everyone present have a kind feeling toward 
him. He walked with dignity to the pulpit, a gold cross swaying 
to and fro against his black robe. 

First, he thanked Dr. Bradley for the very kind invitation to 
preach the morning sermon. He then said, “I know I am among 
friends.” Then he started his sermon in English. 

He told of his native Iceland: its customs and government; over 
one thousand years old. “Iceland,” he said, “has gone through dark 
and dismal periods in history.” These periods were similar to the 
United States depression of 1929. He continued, “never did the 
Icelandic people give up hope for our trust was in God.” Yes, these 
people of a small island in the north Atlantic had faith. The Bishop 
said that their faith and devotion to God is expressed in the opening 
lines of the Icelandic national anthem, “O, Gud vors lands! O, lands 
vors Gud, vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn.” What a beautiful 
thought for us all in these uncertain days! 

One day while the Bishop was yet a minister he casually noticed 
a funeral procession by the seaside in his native Iceland. The wife 
of the deceased man was filled with grief. She asked the Reverend 
Sigurgeirsson for advice. He said that she should have no fear for 
God would guide and help her. He said, “many times we forget 
God but in times of trouble we turn to Him.” 

The Bishop concluded his sermon saying, “We are in God’s 
hands.” 

After the sermon, a hymn written by Dr. Bradley was sung by 
the congregation. The Bishop then sung the words of benediction in 
Icelandic. After that Dr. Bradley asked if there were any Icelandic 
people in the congregation and if there were would they please 






34 


ÁRDÍS 


stand up. Promptly thirty-six people stood up, including three 
young men who were students from Iceland studying at the Illinois 
Institute of Technology. A happy twinkle came into the Bishop’s 
eyes. Many other Icelanders residing in the Chicago area heard him. 
The morning sermons of the People’s Church are broadcast over 
a Chicago radio station. 

After the sermon the Bishop talked with the thirty-six Ice- 
landers in the congregation and any others that were interested in 
meeting him. The people also met his lovely wife who was with 
him on the trip. 

I believe everyone enjoyed seeing and hearing the Bishop of 
Iceland, especially the thirty-six Icelanders present. 

GEORGE HANSEN, 
2635 Hampden Court, 
Chicago 14, Illinois. 


NOTE—The author oí this article wrote: "Last year a relative sent us a copy of Ardis. 
I enjoy the magazine very much, even if I can only read the English articles. You might 
care to print this article."—G.H. 


A Christmas Prayer 

We tharik, Thee for this place in which we dwell, 
for the love that unites us, for the peace accorded 
us this day, for the hope with which we expect 
the morrow, for the health, the work, the food and 
the bright skies that make our life delightful; for 
our friends in all parts of the earth . . . Spare to us 
our friends . . . Bless us, if it may be, in all our 
innocent endeavors. If it may not, give us strength 
to encounter that which is to come . . . and in all 
changes of fortune . . . down to the gates . . . loyal 
and loving one another. 


R. L. S. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 35 

Hún móðir hans 

EFTIR MARY BRINKER POST 

„Þau þurfa mín ekki lengur með, Elsie finst að ég sé gamal- 
dags og ég veit ekki hvað Fred finst — ég er bara hin aldraða 
móðir hans, sem hann þarf nú að sjá um. Þau láta mig hafa nóg 
af öllu en þau leita aldrei ráða til mín með neitt“. 

Þessi orð voru töluð af Jane Chaffings við sjálfa hana, eða 
öllu heldur við hennar eigin hjarta, eins og hún orðaði það. Hún 
sagði þetta þegar hún stóð ein við hliðið á gripahaganum að kvöldi 
til. Kvöldgolan var svo hressandi er hún lék um hrukkótta vang- 
ana og ýfði gráu lokkana hennar. 

Það var engin nýjung að Jane segði hjarta sínu ýms leyndar- 
mál. Hjarta hennar tók á móti því og ljóstraði aldrei upp leyndar- 
málinu. í gegn um árin hafði hún haft þann sið að segja því það 
sem hún gat engum öðrum sagt. Hún var sterk kona, þolgóð og 
stolt, sízt af öllu vildi hún láta fólk vita um tilfinningar sínar. 
Oft datt henni í hug hvort ómögulegt væri að eitthvað það skeði, 
sem sannaði það að hún gæti ennþá framkvæmt eitthvað, sem 
sannaði það að verki hennar væri ekki lokið. 

Ung smávaxin kona í bláum kjól kom út úr húsinu og kall- 
aði: „Mamma! mamma! Er nokkuð að þér? Það er komið dögg- 
fall, viltu ekki koma heim“. 

„Hvað skyldi vera að mér“, tautaði Jane. „Döggfall! Eins og 
þessi indæla svalandi dögg geti gert mér nokkurt mein! Ég hef 
vaðið gegn um græna grasið, sem náði upp að hné, þegar það 
var vott af dögg, og orðið vel blaut í fæturnar og það var þvílík 
hressing í því. — En ég verð að fara heim svo hún sendi ekki 
Fred eftir mér, þá finst honum að ég sé veikluð gömul kona, 
sem að hann þurfi að leiða heim“. — 

Hún gekk í gegn um griparéttina. Sonur hennar og tengda- 
dóttir komu út á svalirnar, og voru að tala saman. Þau voru ein 
og hvert öðru nóg, í veröld út af fyrir sig. Jane talaði aftur við 
hjarta sitt án þess að mynda nokkur orð. „Það virðist sem ég sé 
ekki framar til — en mér þykir vænt um að sonur minn hefir 
ekki verið alinn upp eins og sumir piltar, sem altaf halda í pilsið 
hennar móður sinnar. — Bara ef ég gæti sýnt það að ennþá á ég 
eitthvað til að gefa — ég er ekki búin að vera“. 

Fred brosti alúðlega þegar hann sá móður sína. „Varstu að 
líta yfir landareigina, mamma?" 

Já, það er alt að verða svo þurt, það þarf enginn að hræðast 




36 


ÁRDÍS 


döggfallið, Elsie, það hefir ekki komið dropi úr lofti í tvo mán- 
uði. Ég vildi að það kæmi regn, ég hræðist þennar þurk“. 

Fred leit á móður sína, augu þeirra mættust, bæði skildu 
hættuna. — „Ég held að vindstaðan breytist, þá kemur máske 
regn“, — svo hélt hann áfram samtalinu við konu sína. „Eins og 
ég var að segja þér áðan“. — 

Jane gekk til svefnherbergis síns og háttaði. Hún átti oft 
erfitt með að sofna á kvöldin, því nú var hún aldrei líkamlega 
þreytt. „Ég vildi að það kæmi regn“, hugsaði hún, „ég mundi 
sofna af það gæti rignt“. 

En það kom ekkert regn þá nótt og ekki alla þá viku. — 
Og svo kom þessi þunga reykjarsvæla í loftið, himininn var svo 
undarlega þakinn móðu, hitinn varð þvingandi. Nágranni þeirra 
kom við og sagði að það væri skógareldur nokkrar mílur í burtu, 
Hann gat þess líka, að stór hópur manna úr bænum hefði verið 
kallaður til að hjálpa. — „Það getur farið svo, Fred, að allir 
bændur verði líka að fara ef þeim tekst ekki að slökkva eldinn“. 

Mennirnir gengu þungbúnir út og töluðu saman fyrir utan 
húsið. Jane stóð við gluggann, augu hennar tindruðu, hún skildi 
þetta alt betur en þeir. Akrarnir voru nú hvítir til uppskeru, 
haglendið orðið þurt og skrælnað, ef vindstaðan ekki breyttist 
var heimilið og alt því fylgjandi í voða. 

Eldurinn geysaði í fjóra daga, vindstaðan var óbreytt. Eld- 
urinn var nú kominn í greniskóginn og trén féllu með braki og 
brestum. Mennirnir voru orðnir örmagna af þreytu, þeir sendu 
boð að biðja alla bændur að koma og hjálpa. 

Fred bjó sig í snatri. „Vertu alveg áhyggjulaus um mig, 
Elsie“, sagði hann við konu sína. „Ég skal ekki fara mér að voða. 
Það er engin hætta að eldurinn komist hingað. Okkur tekst að 
slökkva hann — en ef svo skyldi fara þá manstu að setja hestana 
fyrir vagninn og keyra í burt — en það kemur ekki fyrir. Ég 
kem heim á morgun“. 

Konurnar tvær stóðu hlið við hlið og horfðu á eftir honum. 
Svo mættust augu þeirra. Elsie grét sárt. „Ó, móðir mín!“ 

„Ekki að gráta, það kemur ekkert fyrir hann — nú skulum 
við búa okkur til gott kaffi og fara svo að mjólka kýrnar, við höf- 
um verk fyrir hendi“. — Þær fóru út og mjólkuðu kýrnar. Það 
tók þær nokkuð lengi — svo gerðu þær kvöldverkin og sátu um 
stund og töluðu saman. Vindurinn hvein úti, reykjarsvælan var 
orðin nærri óþolandi. — Loks fóru þær að hátta en þorðu varla 
að sofna. 

Síminn hringdi — á augnabliki var Jane komin ofan og 
svaraði — það var rödd sonar hennar. „Ég er á leið heim, 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 37 

alt er eitt eldhaf hér, sérðu bjarmann út um gluggann?" Jane 
leit út. „Já, Fred“, sagði hún rólega, „loftið er eins og eldur og 
reykjarstrokan sést vel“. — „Settu aktygin á hestana í snatri og 
beittu þeim fyrir vagninn. Leystu út gripina, þeir hafa vit á að 
fara ofan að vatninu. Ég kemst ekki heim fyrir tvo klukkutíma, 
því að ég verð að fara í kringum eldinn til að komast heim“. 

Jane hraðaði sér upp á loft, klæddi sig í snatri og sneri hár- 
fiéttunni upp í körfu í hnakkanum. „Elsie“, sagði hún rólega. 
„Fred símaði; eldurinn er kominn í skóginn á bak við. Vefðu 
utan um barnið, taktu saman það sem dýrmætast er og vertu 
tilbúin þegar ég kalla. Ég er að fara út að leysa skepnurnar og 
setja aktygi á hestana“. 

Elsie klæddi sig og hlýddi skipun tengdamóður sinnar í 
fumlausum flýti. 

Jane fór út í þetta einkennilega bjarta næturloft. Brak elds- 
ins heyrðist í fjarska, gneistaflug sást í lofti. — Jane hljóp við 
fót, á svipstundu hafði hún leyst alla gripina og komið þeim út. 
Þeir skildu hættuna og brunuðu í áttina til vatnsins. Svo fór 
bún inn í hesthúsið þar sem Nell og Frank stóðu bundin. Bless- 
aðir gömlu vinirnir hennar — vinnuhestarnir, sem höfðu þjónað 
svo vel og lengi. Á svipstundu hafði hún sett á þau aktygin og 
keyrt þau út — en hvað er þetta! hún stýrir þeim fram hjá vagn- 
inum og beitir þeim fyrir plóginn, sest í sætið, slær í hestana og 
íer á stað. 

Jane ætlaði sér ekki að flýja eldinn. Hún ætlaði sér að yfir- 
vinna hann. Hún vissi hvað við átti, ef henni tækist að plægja 
nokkur plógför í kringum heimilið kæmist eldurinn ekki yfir 
það. — Henni fanst hún væri ung 1 annað sinn, það var svo 
undursamlegt að vera aftur farin að stjórna hestunum. — Hún 
kunni lagið á að tala við þá og þeir viltust skilja hættuna og 
beittu öllum kröftum til að fylgja leiðsögn hennar sem hélt 1 
taumana. 

Elsie var tilbúin og beið með barnið í fanginu — hún gekk 
út að glugganum óróleg yfir þessari töf. Hún hljóðaði upp yfir 
sig þegar hún sá tengdamóður sína sitjandi í sætinu á plógnum 
og vera að plægja undir hveitiakurinn hans Fred. — Hárnálarnar 
höfðu allar dottið úr hárinu, fléttan hafði raknað upp og hvíta 
hárið flyksaðist um herðar hennar. Hún hélt áfram að plægja, 
nú var þessi plægði blettur orðinn svo breiður, alt umhverfis 
heimilið og nokkuð af akrinum. — Elsie stóð stein lostin. 
„Hún er brosandi“, sagði hún og orðin liðu út í reykjarsvæluna 
o*g hurfu út i hitamóðuna. 

Jane hætti að plægja og tók aktygin af kófsveittum hestun- 




38 


ÁRDÍS 


um og leiddi þá inn í hesthúsið. Svo gekk hún tíguleg og hvöt 
í spori eftir tveimur vatnsfötum, og tveimur strigapokum, fylti 
föturnar með vatni og bar þær að jaðrinum á plægingunni ef 
ske kynni að neistar bærust yfir. 

Þegar Fred kom heim voru þær Jane og Elsie að skvetta 
vatni á húsþakið. Hann stóð orðlaus — eldurinn hafði staðnæmst 
við plæginguna. — Hann leit á Elsie. — „Hver kom og hjálpaði 
okkur — hver frelsaði heimilið okkar?“ 

Tárin streymdu niður kinnar Elsie, hún sagði aðeins: — „Það 
var hún móðir þín — hún móðir þín". 

(Ingibjörg J. Ólafsson þýddi) 


Táknið 

Eftir GUÐRÚNU BRUNBORG, Osló, Noregi 

Ég var að koma heim eftir fleiri mánaða ferðalag um föður- 
iand mitt. Ég hafði vonað að ég gæti stungið upp veginn að þeirri 
braut, sem gæti tengt þessi tvö lönd nánara saman böndum vin- 
skapar og menningar. Það lá mér þungt á hjarta að æskulandið 
mitt kyntist á réttan hátt ættjarðarást æskunnar, sem hafði fórn- 
að lífinu í frelsisbaráttu allra þjóða. Oft hef ég í huganum spurt 
um hvort forsjónin hafi endurgoldið þessum tiltölulega fáu, sem 
skildu þessa baráttu til hlýtar, með því að kalla þá til æðri starfa 
í fullkomnari og betra heimi. 

En hér ætla ég aðeins að segja frá atviki sem skeði þetta 
kvöld. Ég var hamingjusöm og fegin yfir því að vera komin heim 
til manns og barna og geta gefið þeim þá umönnun og ástúð sem 
þau áttu kröfu á. Aldrei hafði ég þó fundið það greinilegar að ég 
var tengd föðurlandi mínu sterkari öflum en sálin líkamanum. 
Hver hugsjón sem nokkru var verð í brjósti mér átti rót sína í 
moldu æskustöðvanna. Það var orðið hljótt í húsinu — allir voru 
gengnir til hvílu nema ég. Mér fanst ég yrði að senda kærum 
vini heima eitthvað af þeirri velvild og fögru minningum sem 
ég bar í brjósti til hans. Ég hafði fundið svo margar sælar endur- 
minningar um son minn í návist þessa unga vinar. Ég gat ekki 
annað en glatt mig yfir því að nú gat ég skrifað hugsanir mínar 
og sent þær heim í átthagana, þar sem þær yrðu varðveittar og 
skildar í viðkvæmu, hreinu hugarfari. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


39 


Ég var ekki lengur einmana heima, útlendingur meðal allra 
vina, ættingja og landa. Kyrðin í húsinu var djúp og mjúk eins 
og stöðuvatn sem klettabelti girðir á alla vegu. Það var eitthvað 
svo angurblítt og þýtt í þessari ró. Ósjálfrátt hvíslaði ég nafn 
sonar míns — það er fróun og gleði sem ég oft veiti mér þegar 
ég er alein og veit að enginn getur heyrt það, þegar ég er ein 
með gleðina og minningar sælunnar yfir því að hafa átt þennan 
son, notið hans barndóms og æsku og numið af honum lögmál 
og vísindi lífsins sem hann naut svo frjálst, fullur þakklætis, 
aðdáunar, lotningar og gleði. Það var eins og myndin af honum, 
sem stóð fyrir framan mig á skrifborðinu, væri orðin lifandi, brosið 
bjart, augun blíð og glöð. 

Kyrðin — getur hún talað? Kyrðin söng svo hægt og hljótt en 
þó sigursælt: 

„Móðir mín! Þú finnur mig í öllu sem þú elskar. Ég er nær 
þér nú en á meðan þú sást mig hjá þér“. Á meðan ég horfði á 
myndina steig bæn upp í huga mér: „Guð gefðu mér sannindi 
fyrir því að ég sé á réttri leið, að vinna mín sé þér þóknanleg. 
Gerðu mig verða þess að skilja og njóta alls þess góða og fagra 
sem þú veitir mér“. 

Klukkan litla á borðinu sýndi að nóttin var komin, og vel 
gat verið að ég héldi vöku fyrir manni mínum. Ég safnaði því 
huganum um bréfið og kvaddi frænda minn og vin, sem ég fyrst 
hafði kynst þetta sumar. Hann hafði flutt inn í hið auða rúm 
móðurhjarta míns. Þar hlúði ég að öllum fögrum endurminning- 
um samveru okkar. Það var móðir sem kvaddi son sinn en ekki 
frænka frænda. 

Það brann ljós á litla lampanum á náttborði manns míns. 
Mitt rúm lá í skugga. Angurblíð augu mættu mér og ég sá 
sorg í svipnum. Ég gekk að rúmi mínu. — Þar lá stórt umslag. 
Ég tók það upp til að leggja það á náttborðið mitt, fann þá að það 
var tiltölulega þungt og lítill harður hlutur var í neðsta horninu. 
Það var eins og ég vissi að nú héldi ég tákninu í hendi mér, en 
hvaða tákni? Og hvernig var það komið hingað einmitt í kvöld? 
Ég tæmdi umslagið í hendi mér. Úrið og annar ermahnappur son- 
ar míns lágu í lófa mínum. Þetta var kraftaverk, það var lifandi 
kveðja frá syni mínum, sem hafði fórnað öllum sínum kröftum 
og lífi fyrir frelsi, réttlæti og frið þjóðar sinnar. Hversu oft hafði 
ég ekki óskað eftir að fá úrið sem ég vissi að honum þótti svo 
vænt um og hnappurinn hafði sína sögu. Þetta var dýrmæt 
minning. 



40 


ÁRDÍS 


Minningarnar streymdu í huga minn, minningar sem hver 
um sig mundi vera nóg efni í smásögu. Ég mintist fagurs vor- 
morguns — það var sunnudagur. Við hjónin kölluðum á drenginn 
okkar og gáfum honum úrið. Við vorum áreiðanlega eins ham- 
ingjusöm yfir því að við gátum klofið þessa tiltölulega stóru útborg- 
un eins og drengurinn var að fá úrið. Ég sá glaða svipinn, þakklætið 
og aðdáunina, sá svo skýi bregða fyrir gleðina í svipnum, augun 
næstum hrædd og sorgþrungin horfa á okkur: „Mamma! Pabbi! 
Nú hafið þið gert of mikið fyrir mig. Þið hafið ekki efni á þessu?“ 
Svo sá ég heiðskíruna og sólskinið í augunum þegar við báðum 
hann að njóta úrsins með góðri og glaðri meðvitund. 

Hnappana fékk ég fyrstu jólin sem ég var heitbundin manni 
mínum. Þeir voru jólagjöf frá honum, með gleym-mér-ei á hvít- 
um emalínflöt. Fyrir sjö árum hafði ég látið þá í skyrtuermar 
sonar míns, þá var hann fangi í þýzkum herbúðum. Ég þráði að 
senda honum eitthvað sem hann vissi að væri mér dýrmætt. 
Bréf fékk ég aldrei leyfi til að skrifa honum. Ég vissi að litla 
blómið talaði sitt mál, mál sem þýzku fangaverðirnir ekki skildu. 

Ég lagði úrið að eyra mínu, það gekk hægt og rólega, var 
byrjað að mæla tímann aftur. Það lifði, lifði eftir öll þessi ár í 
fanga- og herbúðum. Ósjálfrátt varð ég að spyrja sjálfan mig 
um hvað úrið gæti sagt mér af ilsku, hatri og hefnd, af vonbrigð- 
um, sorg og neyð, af vonum, vilja og sigri, ef það hefði getað 
sagt sögu sína. 

Ég leit spyrjandi á mann minn: „Það er til þín, þú átt að 
bera það á meðan þú lifir“. Hann sagði mér að það hefði komi'ð 
með póstinum þá um kvöldið. Hann vildi bara ekki láta mig vita 
um það fyr en allir voru komnir í ró. Ég lagði handleggina um 
háls hans og þrýsti kossi á sorgmæddu augun. Hugurinn var svo I 
sár, svo sár — þó var ég hamingjusöm í sorg minni. Ég hafði 
íengið táknið sem ég hafði þráð í öll þessi ár og þetta sama kvöld 
beðið um að fá. 

Ég vildi ekki yfirbugast af tilfinningum mínum í nærveru 
manns míns — það gat verið nógu erfitt fyrir hann samt. Ég 
þráði að sjá syni mína og gekk inn í herbergi þeirra. Þeir yngstu 
sváfu vært og rótt, en um leið og ég hallaði hurðinni að dyra- 
stafnum og kveikti lítið ljós opnaði elzti drengurinn augun. Hálf- 
sofandi breiddi hann út faðminn á móti mér og hvíslaði jarðar- 
innar fegursta nafni: „Móðir mín“. Hér var gott að vera. Hér 
gat ég verið eins lítil og veik sem ég hafði þörf á. — „Mamma, 
þetta er kveðja frá honum til þín. Það er þakklætisvottur fyrir 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 41 

starf þitt síðan Þjóðverjar handtóku hann“. — Úrið stóð á níu — 
ég kom við upptrekkjarann og það fór strax að ganga. „Níu, 
mamma! Bendir það ekki á nýtt líf, nýjan kjark og nýtt verk- 
efni?“ 

Þrátt fyrir tárin sem streymdu nú óhindruð, frí og frjáls 
niður vanga mína — fyrstu svalatárin í annars nærveru síðan að 
sonur minn hvarf — var hugurinn þrunginn af þakklæti fyrir alt 
sem ég átti, alt sem ég hafði leyfi og rétt til að annast, elska og 
treysta. Ég var ósegjanlega rík — ég átti tvö lönd, bæði jafn 
hjartfólgin, efnileg og góð börn og þann bezta förunaut. 

Aldrei hef ég skilið betur en þessa nótt það einfaldasta og 
léttasta af öllum boðum og lögum: „Elskið og þér munuð elskaðir 
verða“. Mætti það verða öllum ljóst í þessum heimi að þetta er 
það æðsta boð og það einasta, sem getur sameinað hverjar sálir, 
hvert heimili, hverja þjóð og allar þjóðir. Þá yrði dýrðar friður 
á jörðu. 


Eftirmáli eftir Lilju M. Guttormson 

Ég mætti Guðrúnu Brunborg fyrst sumarið 1950 á skrifstofu 
Canadíska sendiráðsins í Osló, Noregi, en þangað kom hún stund- 
um til þess að fá til láns stuttar kvikmyndafilmur frá Canada. 
Hún bar þessi merki að hún hefði liðið mikið, bæði á líkama og 
sál, en svipurinn lýsti sigri unnum yfir þrautum og sálarkvölum. 
Hún gengur hölt. Svo frétti ég að hún hefði misst son í síðari 
heimsstyrjöldinni — hann hafði verið tekinn til fanga og sendur 
til Buchenwald á Þýzkalandi, þar sem að hann dó eftir miklar 
þjáningar. Það sem gerði þetta atvik svo tilfinnanlega sárt fyrir 
hana var að hún varð til þess í ógáti að gefa þýzku hervöldunum 
hér utanáskirft hans þar sem hann var í erindum til hjálpar 
landi sínu. 

Nokkru eftir þennan atburð var hún skorin upp við sjúk- 
dóm í fæti og lá hún á sjúkrahúsi í níu mánuði. Á þeim tíma 
fæddist og þroskaðist í huga hennar sú hugmynd að hún skyldi 
stofna minningarsjóð Olavs Brunborg. Þá ákvörðun efndi hún 
og myndaði tvo sjóði, annan sem hún gaf háskóla Oslóar til stuðn- 
ings norskum stúdentum sem stunda nám á íslandi, og hinn gaf 



42 


ÁRDÍS 


hún íslandi til stuðnings íslenzkum námsmönnum í Noregi. íj 
sjóðina gaf hún lífsábyrgð eftir son sinn og svo fé sem hún aflaði 
með því að halda fyrirlestra og sýna myndir bæði á íslandi og í 
Noregi. Starf hennar hefir því tvöfalt markmið, að halda lifandi 
minningu sonar síns og að kynna betur hvert öðru löndin, ísland 
og Noreg. Á íslandi ferðast hún og flytur fyrirlestra um Noreg 
og sýnir myndir af landinu og iðnaði þess. Sömuleiðis kynnir 
hún Island Noregi. Þrátt fyrir veila heilsu hefir hún oft ferðast 
um í Noregi og seinast í vetur ferðaðist hún um vesturlandið 
Hún hefir einnig í hyggju að stofna til sýningar á íslenzkum 
munum í Osló. Sjálf hefir hún alla reiðu heklað ótal teppi úr 
íslenzkum lopa til þess að setja á sýninguna. 

í bréfi til íslands þar sem Guðrún Brunborg biður um hjálp 
við sýninguna kemst hún svona að orði: — 

„Hjálpið mér að byggja sterka brú á milli landanna, menn- 
ingarbrúna á milli hinn beztu ungu mentamanna vorra, þá brú, 
sem verður sterkari með hverju ári og öld sem líður. Það er 
aðeins hornsteinninn sem nú er verið að leggja og guð veit að 
ég finn sárt til ófullkomleika míns að stjórna framkvæmdum 
byrj unarstarfsins. Ekkert hefði getað gefið mér þrek til þess 
að leggja út í þetta starf annað en sú fórn, er ég varð að færa 
Noregi. Við mæður fórnuðum svo miklu, að við teljum okkur 
hafa rétt til þess að óska þess og vona að dauði drengjanna okk- 
ar verði mannkyninu til góðs. Aðeins það að hugsjónir þeirra 
nái fram að ganga og lifi í orðum og verkum komandi kynslóða, 
sættir okkur við þær hörmungar sem þeir þurftu að líða áður 
en dauðinn kom sem hinn bezti vinur í þraut“. 

f sambandi við þetta tilfelli er markvert að athuga hversu 
græðandi er, háleitt markmið og þróttmikið starf við sálarmein- 
um. Guðrún Brunborg sökti sér ekki niður í sorg sína sem hæg- 
lega hefði getað veikt hana andlega sem líkamlega — nei, hún 
tók sér mikið starf fyrir hendur, þarft starf í þágu tveggja landa, 
en í því starfi er hún að vinna í minningu sonarins. Hugsunin 
um hann og trúin á kærleikann gefa henni mátt til þess að halda 
áfram þrátt fyrir vanheilsu og ýmsa aðra erfiðleika. 

Guðrún Brunborg bauð mér til sín einn sunnudag og hjá 
þeim hjónum naut ég gestrisni og skemtunar. Hún sýndi mér 
myndir af syni sínum og grein sem hún hafði skrifað í sambandi 
við hann. Mér fanst þessi grein vera merkileg og gefa góða skýr- I 
ingu á móðurtilfinningum hennar og hvernig hún sætti sig við I 
sonarmissirinn, læt ég hana því fylgja hér með. L. M. G. 






Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


43 


KALLAÐAR HESM 


Frú Ingiríður Jónsson 

1878 — 1951 

Mér mun manna skyldast, og 
reyndar einka ljúft, að minnast 
frú Ingiríðar Jónsson, frekar (sjá 
Lögberg) og skjalfesta nafn henn- 
ar í „Árdísi“, í ævisögusafni 
vestur-íslenzkra merkiskvenna. 

Vissulega á hún það skilið að 
skipa sæti í þeim hópi sem lengi 
mun minnst sakir fórnfýsi, þjón- 
ustu á vettvangi kirkjunnar, og 
kærleika til allra samferðamanna 
sinna. 

Mér er ljúft og skylt að minn- 
ast frú Ingiríðar fyrst og fremst 
vegna þess að hún var ekkja 
íyrirrennara míns í prestsem- 
bættinu við Fyrstu lútersku 
kirkju í Winnipeg, dr. B. B. Jóns- 
sonar; en hann sýndi mér það 
traust að fá mig ráðinn til sín 
sem aðstoðarprest, sem svo leiddi 
til venjulegrar ráðningar til 
starfsins, að honum látnum. Ekki gat það heitið að ég nyti veru- 
legrar samvinnu með honum, því um það leyti að ég kom til ^org- 
arinnar ágerðist sjúkdómur hans svo mjög að hann varð brátt 
ófær til verka, og gerðist rúmfastur snemma vorsins 1938. Mátti 
því heita að ég byrjaði starf mitt í Winnipeg, ókunnugur flestum 
meðlimum safnaðarins, málum hans og starfsháttum. Á jafn yfir- 
gripsmiklu starfssviði sem Fyrsta lúterska söfnuði, mun ókunnugum 
presti næsta erfitt að finna fótum sínum forráð í fyrstu. Á fyrstu 



Frú Ingiríður Jónsson 





44 


ÁRDÍS 


árunum var það mér ómetanlegur styrkur að njóta vináttu og 
leiðbeiningar frú Ingiríðar, en hvorutveggja lét hún örlátlega í té. 
Margoft lagði ég leið mína heim til hennar til að ræða ýmis mál, 
enda voru hæg heimatökin þar eð við vorum næstu nágrannar 
öll árin sem hún átti ólifuð. 

Eðliðlegt hefði það verið, frá mannlegu sjónarmiði, ef henni 
hefði sárnað að sjá annan mann taka við embætti manns hennar, 
sjá meðlimi safnaðarins leggja leið sína í næstu dyr en ekki að 
hennar dyrum eins og fyrr; og sjá aðra konu skipa prestskonu- 
stöðuna sem hún hafði notið og staðið í með mikilli prýði í nær 
aldarfjórðung. Ef til vill voru það henni vonbrigði að sjá, þegar 
á reyndi, að eftirmaðurinn var ekki nógu stór til að fylla sæti 
fyrirrennarans, og taldi sér auk þess skylt, vegna upplags síns, 
reynslu sinnar og samvizku, að fara aðrar leiðir en hann hafði 
vísað til í nokkrum málum. En ef slíkar hugrenningar ásóttu hana 
nokkru sinni lét hún aldrei á því bera, en taldi hins vegar sjálf- 
sagt að hver maður væri sjálfstæður í hugsun og sjálfum sér trúr. 
Ávalt var hún jafn glöð, vingjarnleg og hjálpsöm. Sál hennar 
var stór og göfug, og bar vott um mikinn andlegan þroska. 

Ég á margar myndir af frú Ingiríði í huga mínum, dreifðum 
yfir langt árabil, og ýmsar þeirra íirnast ekki. 

Ég sé þau hjón á skemtiferð vestur á Kyrrahafsströnd. Þau 
eru, einkum hann, nokkuð við aldur. En þau leika á alls oddi, þau 
eru vingjarnleg, en einkum þó virðuleg. Það er auðséð að þar fara 
merkishjón, höfðingjar í andans heimi, hjón sem ávinningur er 
í að kynnast. 

Ég sé hana í sæti sínu í kirkjunni, sunnudag eftir sunnudag, 
ár eftir ár. Það sem dróg hana þangað var ekki lengur maðurinn 
hennar, eða skyldurækni hennar gagnvart honum. Hún vissi það 
cfur vel að málstaðurinn er manninum meiri, hver sem hann er, 
og það er boðskapur kirkjunnar sem styrkja ber, sem og veitir 
mönnum þrótt í baráttu lífsins, fremur en persóna mannsins sem 
i stólnum stendur. Kristindómurinn var henni ekki fyrst og fremst 
hagsmunaatriði, eða atvinnuspursmál, heldur lifandi hjartans mál. 
Þessu bar hún glöggt vitni í persónulegum hörmum við fráfall 
manns síns og bræðra, og með stöðugri árvekni, trúmennsku og 
verðugu fordæmi. 

Ég sé hana mörgum sinnum á heimili sínu í hópi vina sinna, 
barna og barnabarna. Hún var ávalt glaðvær, veitandi andlega og 
líkamlega, fróð og fræðandi. Hún ræðir hvert mál skemmtilega, 
hefir glöggt auga fyrir mönnum og málum, en er ávalt mild í 
dómum sínum, og færir hvers manns málstað til betri vegar. 

Ég sé hana nú í seinni tíð, særða til ólífis, lamaða á líkamanum, 









46 


ÁRDÍS 


beautiful quiet girl, brilliant, yet unassuming. She received her 
early education in Selkirk. In Winnipeg she attended the Tache 
High School and Wesley College. She received her M.A. degree at 
the Columbia University. Also a diploma at New School of Social 
Science. She studied and made research of welfare work in Brook- 
lyn and later in New York City and graduated from New York 
School of Social Science. In 1936 she returned to Winnipeg, thére 
she founded the Family Bureau and became its first director as 
well as a temporary secretary of the Social Welfare Commission, 
before returning to the United States. 

In this field of work Elin will always be remembered and 
honored as a pioneer worker both in Canada and the United States. 
During her last years she also worked with health specialists 
throughout the United States in Public Health Service work and 
during last summer she studied at Fort Collins, Colorado. She wrote 
many articles related to her work, delivered many splendid lectures 
in different parts of the United States. She also wrote a book en- 
titled “We Americans” in 1937, a social survey for which she re- 
ceived a prize of one thousand dollars. 

It is worth mentioning that a memorial meeting for Elin Ander- 
son was held in Washington, D.C., June llth. This meeting was 
sponsored by leaders of the Public Health Service, Research in ] 
Medical Economics and Extension Service in Washington. Deep 
and sincere admiration was expressed for her wonderful work in 
planning and organizing medical and health service and her great 
genius in carrying out such planning. It was decided to publish a 
dignified, attractive pamphlet with selections of Elin’s articles and 
writing. All her friends rejoice deeply that her memory is thus 
honored. 

We who belong to Elin’s national group as well as all her co- 
workers and friends feel greatly indebted to her and deeply touched 
by her remarkable accomplishments. In the midst of her splendid 
career, just past the prime of life, she returned to her home in 
Winnipeg last summer. After an illness of a few months she was 
called to a higher sphere of activities, January 4th, 1951. We cherish 
her memory and thank God for her labors, her courage and her 
wisdom and pray that her soul will be blessed through all eternity. 

INGIBJORG J. OLAFSON. 






48 


ÁRDÍS 


kenslu barna og veit ég að þar get ég verið að mestu gagni“. ÞettJ 
sýndi heilbrigða hugsun hjá stúlku, jafn ungri og hún þá var. 

Annað sem einkenndi Guðrúnu Bíldfell var frábær trú l 
mennska — trúmennska við alt það, er hún áleit hreinast og há-j 
leitast í lífinu. Hennar óbilandi viljaþrek kom fram í öllu er hún' 
starfaði að — hvort það var kennsla unglinga, garðrækt ilmfagurra | 
blóma eða við listmálningu, sem var hennar mesta unun. 

Þegar Bandalag Lúterskra Kvenna kom á stofn kristilegri 
kennslu meðal barna út um sveitir var Guðrún boðin og búin' 
að hjálpa þar — gaf helming af sumarfríi sínu og ferðaðist út um 
byggðir með vinstúlku sinni — Miss Jenny Johnson — báðar mið- 
skólakennarar í Winnipeg, og fengu þær mikið þakklæti fyrir 
vel unnið starf. 

Ég vildi að ég mætti halda áfram að rifja upp endurminning- 
ar um þessa listrænu, mikilhæfu og merku konu, en því miður 
verð ég að láta staðar numið, rúmsins vegna. 

Guðrún Þjóðbjörg Bíldfell lézt á St. Boniface sjúkrahúsinul 
24. október s.l. eftir sjö ára veikindastríð, sem hún bar með sér- 
stakri hugprýði og þolinmæði. Ögmundur faðir hennar lézt tveim ; 
árum á undan henni, en bróðir hennar, Jón, og móðir hennar 
syrgja sárt þessa heitt elskuðu systur og dóttur. 

Það var þungt að þurfa að fylgja þér til grafar, frænka mín, ' 
en gott að vita hvað minningin um þig er björt og hrein og lifir í 
þakklátum hjörtum hinna mörgu vina. 

Hver sem lifir hreinn og trúr, 
hræðist aldrei dauðans dúr. 

Hné þitt höfuð hægt og rótt; 
hvíl í Guði, góða nótt. —M. J. 


J. J. B. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 

Frú Gróa Pólmason 


49 


Hún var heilsteypt kona, hún 
frú Gróa Pálmason, hún fylgdi 
þeim málefnum sem hún unni af 
huga og hjarta, og studdi þau 
með ráð og dáð, því hennar trú 
fylgdi verkin. 

Mín fyrstu kynni af henni voru 
um það leyti sem þau voru ný- 
lega gift, frú Gróa og maður 
hennar, meistara smiður Sveinn 
Pálmason, og varð ég fljótt var 
við að hér var um höfðinglega 
konu að ræða, enda ætt hennar 
af ágætum stofni. 

Hún gerðist meðlimur kvenfé- 
lags Fyrsta lúterska safnaðar og 
hún studdi starfsemi kvenfélags- 
ins til dauða dags. Hún unni af 
hjarta öllum þeim áhugamálum, 
sem kvenfélögin stóðu fyrir, og 
hafði bjargfasta trú á samvinnu 
meðlima hinna ýmsu félaga — 

Fru Gróa Pdlmason , . , . , , 

hverju þær gætu orkað. Og henn- 
ar bjargfasta trú það evangeli- 
um sem er hornsteinn lúterskrar kirkjulegrar starfsemi — og á 
þann kraft sem því fylgir — var hennar skjöldur og skjól. 

Hún var félagslynd kona, ætíð vinnandi fyrir sitt heimili og 
sína fjölskyldu, en gleymdi aldrei að starfa með fórnfúsum anda 
að því að styðja sína kirkju og sitt kvenfélag, og þar tók hún ætið 
merkan þátt og hlífði aldrei sínum kröftum. Jafnvel eftir burtför 
þeirra úr bænum til að stofna heimili á Winnipeg Beach, hélt hún 
þeim tryggðaböndum og lét þau aldrei slitna, því hugur og hjarta 
fylgdist með okkar starfi sem hún ávalt studdi á ýmsa vegu. Eitt 
af hennar síðustu ,verkum‘ var að senda gjöf af handavinnu sinni 
á síðasta þing Bandalags lút. kvenna, og arðinn af því ánafnaði 
hún sumarbúðum B. L. K. 


Hún elskaði söng og tónlist, sérstaklega hina himnesku tóna 
fiðlunnar, og draumur hennar rættist þegar Pearl og Pálmi full- 
komnuðu sig í þeirri list. Ruby spilar, en ekki opinberlega; Stefán, 
ungur og efnilegur, innritaðist í flugherinn og gaf líf sitt í síðasta 





50 


ÁRDÍS 


stríði. Þannig mættist hringurinn, þegar ég heimsótti hana á sæng- 
inni þegar Stefán fæddist og aftur til að sýna samúð þegar síðasta 
fréttin kom til foreldranna. 

Við, meðlimir Kvenfélags Fyrsta lút. safnaðar, kveðjum með 
söknuði góða félagsystur og blessum minningu hennar. 

„Sannarlega fylgja mér þín góðgirni og miskun alla daga míns 
lífs, og æfinlega mun ég búa í Drottins húsi“. 

Margrét Stephensen 


Halldóra Jakobson 

Þann 12. jan 1951 lézt að heim- 
ili dóttur sinnar í grend við 
Riverton ,Man. Halldóra Jakob- 
son 91 Vz árs að aldri. Hún var 
fædd í Grafarholti í Stafholts- 
tungum á íslandi, dóttir Bjarna 
Guðmundssonar og Þorlaugar 
Árnadóttur; hún fluttist til Win- 
nipeg 1897, þar giftist hún það 
sama ár Bjarna Jakobson frá 
Laxárholti í Mýrasýslu. Tveimur 
árum seinna fluttu þau til Geysir- 
byggðar í Nýja-íslandi og stund- 
uðu þar búskap. Þar gerðist Hall- 
dóra meðlimur Kvenfélagsins 
„Freyju“ á fyrstu stofnárum þess 
og studdi það eftir því sem kraft- 
ar og kringumstæður leyfðu, með- 
an hún var í þeirri byggð. Hún 
tilheyrði einnig Geysir-söfnuði frá 
fyrstu árum til hinztu stundar, 
og var jarðsett við hlið manns 
síns í grafreit Geysir-safnaðar. 
Halldóra var glaðlynd og félagslynd, hún var iðjusöm, og 
hafði einnig mikið yndi af góðum bókum, lærði mikið af ljóðum 
alt fram til þess síðasta. 

Börnin hennar, barnabörn, tengdafólk og vinir munu geyma í 
hjörtum sínum bjartar og hlýjar endurminningar um hana um 
langan tíma. — Blessuð sé minning hennar. H. J. 



Halldóra Jakobson 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 

Jakobína Preece 


51 


Hún mun hafa verið f æ d d 
Strandasýslu megin í Hrútafirð- 
num, en á hvaða bæ er mér ekki 
cunnugt, né heldur af hvaða for- 
íldrum. Fæðingardagur hennar 
;r talinn 14. júlí 1863. Tuttugu og 
jögurra ára gömul fluttist hún 
;il Winnipeg, og átti heima þar 
ivalt síðan, í 63 ár. Á þessum tíma 
jiftist hún, kom upp stórri fjöl- 
■kyldu, varð ekkja, amma nítján 
3arna, og langamma átta. Maður 
lennar Leonard Preece dó 1929, 

;n son höfðu þau mist í fyrra 
leimsstríðinu. Hún hafði verið 
leilsuveil í allmörg ár, en kallið 
íom næsta óvænt og hljóðlega 
am morguninn 25. september 
0950. Jarðarför hennar 28. s. m. 
var afar fjölmenn, og fór hún 
fram eins og sjálfsagt var frá 
Fyrstu lútersku kirkju, en þeim 
söfnuði hafði hún tilheyrt alla sína löngu dvalartíð í Winnipeg. 
Hún elskaði kirkju sína, studdi hana með ráðum og dáð, og sótti 
þangað guðsþjónustur og aðrar samkomur miklu lengur en heilsan 
leyfði. Sex dætur sakna hér ástríkrar móður, þær, Mrs. J. T. 
MacPherson, Mrs. D. Quiggan, Mrs. O. Vickers, Mrs. W. F. Nixon, 
og Mrs. C. S. Carswell, sem allar eru búsettar í Winnipeg, og enn- 
fremur, Mrs. E. G. Pigott búsett í Toronto. Hún lætur einnig eftir 
5Íg fjóra sonu: Harry, Bert, Karl, og Edward. 

Við útförina mælti sóknarprestur á þessa leið í upphafi máls 
síns: „Vér erum saman komin hér í dag til þess að kveðja konu 
sem hefir notið þeirrar gæfu að öðlast kærleika og virðingu sam- 
ferðafólks síns flestum öðrum fremur. Ég hefi lesið hér nokkur 
orð úr ritningunni sem gefa til kynna hver sé trú kirkjunnar um 
það sem hér er fram komið. Ég vil leggja áherzlu á það að þannig 
var einnig trú hennar sem við kveðjum hér, eins og hún líka bar 
Ijósastan vottinn um sjálf með frábærri trúmensku sinni við mál- 
stað kirkjunnar, alla sína löngu ævi. Ég vil vekja athygli yðar á 
því að 1 þessum ritningarköflum er ekkert minst á sorg, né sleginn 





52 


ÁRDÍS 


sá grátklökki tónn sem vér heyrum svo oft við jarðarfarir. Héi 
er hins vegar um gleði- og sigursöng að ræða. iÞannig var skaplyndi 
Jakobínu, þannig lifði hún langa ævi, sem þó var oft ervið; þannig 
dó hún, og þannig vildi hún einnig hafa kveðjumálin. Hún lifði og 
dó, sem ljóssins og sigursins barn. Við þökkum henni og blessum 
minningu hennar“. V. J. E. 


Mrs. Jónína Ólafía Eyman 



á lífi: Herman, búsetture á Gimli; 
öll við Leslie, Sask. 


Hún var fædd á Akureyri 12. 
jan. 1877; æskuvagga hennar stóð 
þar, bernskuspor hennar voru 
þar einnig stigin. Sextán ára að 
aldri fluttist hún til Canada, og 
dvaldi um hríð á heimili frænda 
síns við Cypress River, Man. Árið 
1897 giftist hún Grími Gíslasyni 
Eyman af Skagfirskum ættum, 
bróður séra Sigurbjarnar Á. 
Gíslasonar. Eftir tveggja ára dvöl 
í Argyle fluttu Eymans hjónin til 
Selkirk og dvöldu ávalt þar það- 
an af. Árið 1937 andaðist Grímur 
maður Jónínu. Börn þeirra eru: 
Grímur, kvæntur, búsettur í Sel- 
kirk; Frederick, kvæntur, Winni- 
peg, Man.; Mrs. Lillian McKeag, 
Selkirk; Mrs. Margaret Peacock, 
Ottawa. Fjögur barnabörn og 
tvö barnabarnabörn eru á lífi. 
Fjögur systkini hinnar látnu eru 
Friðrik og Mundy og Mrs. Leader, 


Jónína andaðist að heimili Mrs. Lillian McKeag dóttur sinnar 
í Selkirk sunnudagsmorguninn 6. maí. Hún átti því láni að fagna 
að fá að fara heim til Guðs á sunnudegi. Hver sunnudagur hafði 
jafnan verið henni helgur hátíðisdagur — minningardagurinn um 
sigur frelsarans yfir dauðanum. Á þeim degi var henni jafnan ljúft 
í guðshús að ganga, og leita sálu sinni hugarstyrks og gleði í helgi- 
dómi hans. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 53 

Þessi síðustu ár kom hún í sóknarkirkju sína hvenær sem hún 
nátti og heilsa hennar leyfði — oft af veikum mætti, — því heilsan 
rar veil síðari æviárin. — En mitt í önnum hinna fyrri daga — 
iegar börnin hennar voru á bernskualdri — og ærnar annir að- 
callandi — gekk hún ásamt manni sínum og börnum þeirra í guðs- 
lús, — og ásamt honum þjónaði hún í söngflokk safnaðarins, en 
>ar hafði hann um hríð forustu með höndum — og einnig á Sunnu- 
lagaskóla; en alt starf safnaðarins, vöxtur þess og viðgangur var 
jeim báðum til æviloka einkar hjartfólgið. — 

Á kyrlátan og praktískan hátt bar hún heill og heiður safnaðar 
dns fyrir brjósti og innti mikla þjónustu af hendi í þarfir hans 
neð fúsum og glöðum hug. 

í Selkirk-bæ innti hún af hendi aðalskyldur ævidags síns með 
■Eestu, skyldurækni og ráðnum huga. Eiginmanni sínum var hún 
nikil og trúföst stoð á langri samfylgd þeirra; en börnum sínum 
skilningsrík og sönn móðir, er bar hag allra þeirra er Guð hafði 
*efið henni til að elska og annast fyrir brjósti. — 

Hún hafði þá skapgerð og lyndiseinkunnir að vöggugjöf þegið 
;r ávann sér affarasæla og trygga vini — og átti því djúp ítök í 
margra hjörtum. Fáorð var hún við fyrstu kynningu, alvarleg og 
láttprúð, en átti mikla hjartahlýju — til þeirra er hún tók trygðir 
við — og varð sannur og trúr vinur er treysta mátti. 

I hinu eldra kvenfélagi Selkirk safnaðar hafði hún starfað 
lengur en nokkur önnur kona — og var heiðurs-lífstíðar meðlimur 
félagsins. Þar hafði hún innt af hendi margþætt störf — verið til- 
lögugóð og gætin — ógleymanleg starfssystir; — fylgja henni fram 
á veg hjartfólgnar þakkir starfssystra hennar, — fyrir vel unnin 
störf með gleði af hendi leyst, — á hinum mörgu hjáliðnu árum. 

Við burtför hennar er nú autt sæti er áður var vel skipað; — 
söknuður í hugum ættmenna hennar, vina og samferðafólks, jafn- 
framt þakklæti fyrir liðinn dag og unnin störf — og örugga von 
um endurfundi á eilífðarströndum — er „Ættmennahópurinn allur 
að ættlandi kærleikans snýr“. 


S. Ólafsson 



54 


ÁRDÍS 


Mrs. Hildur Snjólaug Sigurjónsson 

Hún kvaddi þennan heim í 
Winnipeg, 21. dag desember-mán- 
aðar síðastliðinn. Rétt fyrir jólin 
var hún flutt inn í jól eilífðar- 
innar. 

Eftir langa viðkynningu við 
hana, stendur hún mér fyrir hug- 
skotssjónum sem fyrirmyndar- 
kona. Þegar ég athuga hina ýmsu 
þætti í æfistarfi hennar, get ég 
ekki annað en dáðst að því jafn- 
vægi, sem Guð hafði gefið henni 
og hversu vel hún hafði ávaxtað 
það pund, sem hún hafði þegið. 

Hún kom frá Húsavík á íslandi 
18 ára gömul, og eftir það var 
heimili hennar, að lang mestu 
leyti, í Winnipeg. Hún kom með 
andleg gæði og líkamlegan þrótt 
frá föðurlandinu, og þau dugðu 
vel 1 kjörlandinu. Við störf sín 
var hún velvirk og vingjarnleg, 
enda varð hún fljótt velmetin og vinsæl. 

Hún giftist Sigurbirni Sigurjónssyni frá Seyðisfirði á Islandi, 
16. jan. 1896. Hjónaband þeirra var einstaklega farsælt. Hann var 
velgefinn ágætismaður, og hún frábær eiginkona, honum hin 
sannasta meðhjálp. 

Fórnfús elskandi móðir var hún. Hið dásamlega hlutverk að 
búa börnin undir heilbrigt, nytsamt æfistarf leysti hún prýðilega 
af hendi. Guð gaf þeim hina yndislegustu gjöf sem nokkrum 
hjónum getur fallið í skaut: stóran hóp elskulegra barna. Þau 
mistu einn ungán svein, en sjö lifa: Lára, Mrs. Brown, í Ottawa; 
Sigríður, starfskona hjá Columbia Press; Jóhann Edvald, skóla- 
stjóri á Gimli; Jón, (civilengineer), í Vancouver; Elísabet Eggertína. 
Mrs. Zivot, í Kindersley, Sask.; Sigtryggur í Vancouver; Andrea, 
Mrs. Stevenson, Swan River, Man. 

Athvarf hjá Guði hafði hún frá barnæsku, og Frelsara sínum 
var hún trú æfina út. Það setti blæ á æfistarfið. í kirkjunni var 
hún áhugasöm, einlæg og velviljuð. Hún vann afbragðsvel í kven- 



'■ 2 
Mrs. Hildur Snjólaug Sigurjónsson 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


55 


iélagi Fyrsta lúterska safnaðar í Winnipeg, og starfaði ennfremur 
if lifandi áhuga í trúboðsfélagi þess safnaðar. 

í hópi þeirra, sem urðu henni samferða á lífsleiðinni, var 
lún hjálpsöm, glaðlynd, trygg og vinföst. Hún hafði yndi af góðum 
íélagsskap. Heimili þeirra hjónanna og barnanna var aðsetur gest- 
risni, söngs og gleði. 

Ég minnist þess, með þakklæti, hversu góðir vinir þessi hjón 
voru í garð Jóns Bjarnasonarskóla. Öll börn þeirra, sem komust 
á legg, stunduðu nám við þann skóla. 

Mrs. Sigurjónsson átti fagra og ávaxtaríka æfi. í sannleika 
var hún fyrirmyndar kona, sem flutti fegurð og nytsemd inn á öll 
svið þar sem hún lagði hönd á verk. 

Rúnólfur Marieinsson 


Áslaug Ólafsson 

Fædd 14 . apríl 1866 — Dáin 22 . febrúar 1951 



Hún var fædd í Hvammi í 
Langadal í Húnavatnssýslu á Is- 
landi. Foreldrar hennar voru þau 
Hans Natansson og Kristín Þor- 
varðardóttir; þau bjuggu fyrst að 
Hvammi en síðar að Þóreyjar- 
núpi, og þar ólst Áslaug heitin 
upp hjá foreldrum sínum til full- 
orðins ára, og fluttist þaðan til 
Vesturheims árið 1886. 

Hinn 11. janúar 1887 giftist 
hún Guðlaugi Ólafssyni frá Haga 
í Húnavatnssýslu, sem var ágætis 
maður og listasmiður. Vinir hans 
kölluðu hann oftast „L a u g a 
snikkara". 

Þau bjuggu lengst af í Winni- 
peg, fyrst að Ross og Elgin Ave. 
og síðar lengi að 716 Victor stræti. 

Þar tóku þau opnum örmum 
móti mörgum vinum sínum, sem 
nýkomnir voru frá íslandi, og 
liðsintu þeim á ýmsan hátt. Sömuleiðis skutu þau oft skjólshúsi 
yfir unglinga, sem til Winnipeg komu til þess að leita sér atvinnu 






56 


ÁRDIS 


eða stunda nám. Þau hjónin eignuðust tíu börn, sem hér segir: 
Ingibjörgu; hún dó árið 1905, sextán ára gömul; Gristínu, sem býr 1 
í Vancouver, BC.; George, einnig í Vancouver, B.C.; William, dól 
kornungur; Thorstein, hann féll í fyrra stríðinu; Ólavíu, sem 
lieima á í Vancouver, B.C.; Björn Lindal í Chicago, U.S.A.; Maríu I 
í Dafoe í Saskatchewan; Línu í Winnipeg; Ingibjörgu í White 
Horse Y. T. Auk barnanna áttu þau 15 barnabörn og 10 barna- 
barnabörn. 

Áslaug heitin var glaðvær kona, vinsæl og vel látin; hún var 
bókhneigð og ljóðelsk; hún ávann sér virðingu og góðhug allra 
sem henni kyntust. Hún var félagslynd og starfssöm. Hún var með- 
limur Fyrsta .lúterska safnaðarins í Winnipeg og tilheyrði kven- 
félagi hans. Hún hélt trygð við félagssystur sínar þó hún flyttist í | 
fjarlægð frá þeim og vestur að Kyrrahafi. 

Hún var jörðuð 26. febrúar af séra Kolbeini Sæmundssyni frá 
Seattle, Wash. í Frímúrarakirkjugarðinum í Burnaby í Van- 
couver, B.C. Sig. Júl. Jóhannesson 



Dormatories at Sunrise Luíheran Camp 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


57 


MIXXIXGARORÐ: 

Guðbjörg Guðmundsdóttir Johnson 

Í Fœdd 8. desember 1886 — Dáin 19. febrúar 1941 

I Kona sú, er hér getur um, 
lerður þeim ógleymanleg, er áttu 
því láni að fagna, að kynnast 
Unni náið, og ber til þess margt; 
tiún var kona fríð sýnum, fas- 
nild og svo hjartahlý, að í návist 
lennar fanst manni alt verða að 
3Ó1 og sumri; það var veruleg 
anun í því að eiga viðræður við 
Guðbjörgu; hún var rökvís, stál- 
minnug og svo næm á ljóð, að 
til undantekninga mátti teljast. 

Guðbjörg var fædd í Smiðs- 
gerði í Skagafirði hinn 8. dag des- 
embermánaðar árið 1866. For- 
eldrar hennar voru Guðmundur 
Pétursson og Þorbjörg Finnboga- 
dóttir, bæði skagfirzkrar ættar, 
og með þeim fluttist hún til Vest- 
urheims árið 1876. Um hríð dvaldi 
fjölskyldan í Nýja-íslandi, en 
hélt svo þaðan til North Dakota. 

Guðbjörg giftist Jóni Jónssyni ættuðum úr Bárðardal, hinum 
mesta dugnaðar og sæmdarmanni; voru þeir systkinasynir Stephan 
G. Stephansson skáld og hann; þau Guðbjörg og Jón bjuggu um 
langt skeið rausnarbúi í hinni fögru Garðar-bygð, er víðfrægt varð 
vegna alúðar og ljúfmensku húsráðenda; sat gestrisnin þar jafna 
á Guðastóli, hvern, sem að garði bar. 

Þeim Jóni og Guðbjörgu varð þrettán barna auðið; tvö létust 
í æsku, en hin öll náðu fullorðins aldri, og má með sanni segja, að 
þar sé um einvalalið að ræða; meðal þeirra eru Friðrik Guð- 
mundur, er situr með mikilli sæmd óðal foreldra sinna, og Emilía 
Sigurbjörg, ekkja Hjálmars A. Bergman háyfirdómara, göfug kona 
og elskuverð. 

Sál Guðbjargar mótaðist af slíkri heiðríkju, að hvergi bar á 
skugga; lífið varð henni fagur og auðnuríkur skóli frá vöggu til 
grafar. E. P. J. 



Guðbförg Guðmundsdóttir Johnson 



58 


ÁRDÍS 


Mrs. Helga Thomsen 

Fyrir ári síðan andaðist, á heimili | 
sínu, á Valour Road, í Winnipeg, 
mæt og merk kona, Mrs. Helga 
Thomsen, og vil ég minnast hennar 
með nokkrum orðum. 

Hún var fædd á Litla-Bakka í j 
Hróarstungu, í Norður-Múlasýslu, á I 
íslandi, 13. sept., 1873. Foreldrar 
hennar voru þau hjónin, Halldór 
Jónsson og Sigurbjörg Jónsdóttir; 
var hún ættuð frá Berunesi, í 
Suður-Múlasýslu. Fjölskyldan flutt- 
ist vestur um haf, með stóra hópn- 
um, árið 1876, nam land í Nýja- 
íslandi, og nefndi bæinn sinn Litlu- 
Mörk. Skömmu síðar æddi bólu- 
veikin yfir alla bygðina. Helga litla 
fékk veikina, var þungt haldin, en 
náði, eftir nokkurn tíma, góðum 
bata. 

Eftir fjögurra ára veru í Nýja- 
íslandi fluttist þessi hópur til 
Norður-Dakota, og tók sér bólfestu í grend við Grafton-bæ. Þar 
var heimilið í 9 ár. Á þeim árum naut Helga skólagöngu og sömu- 
leiðis uppfræðslu í kristindómi. Hún var fermd af séra Friðriki 
Bergmann. Á þeim árum hefir hún einnig notið heimilis tilsagnar. 
Af föður sínum lærði hún fingrarímið, og gleymdi því ekki síðan. 

Að þeim árum liðnum var flutt til Winnipeg. Þangað komu þau 
31. júlí, 1889, og þar var heimilið síðan. 

Nokkru eftir komuna til Winnipeg, lærði hún, þótt ung væri, 
kjólasaum, og stundaði hún þá atvinnugrein, með miklum dugnaði 
og ágætri verklægni, í mörg ár. Síðar vann hún hjá íslenzku álna- 
vöru kaupmönnunum, fyrst hjá Stefáni Johnson og svo hjá Guð- 
mundi Johnson. Síðar vann hún nokkur ár í verzlun J. Robinson, 
niður á Main Street. 

Hinn 15. maí, árið 1907, giftist hún Lorens Thomsen, frá Seyðis- 
firði á íslandi. Heimili þeirra hefir ávalt verið 1 Winnipeg. 

Þau hjónin eignuðust fjórar dætur. Ein þeirra, Sigurbjörg Sol- 
veig„ dó 1914, en þær sem lifa eru: Guðrún Lilja, Mrs. Joe Borgford 
(þau eiga einn son Lawrence Jón), til heimilis í Leslie, Saskat- 



Mrs. Helga Thomsen 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


59 


■hewan; Guðbjörg Þórunn Sigríður, og María Solveig Sigurbjörg, 
iáðar á heimilinu í Winnipeg. 

I Þessi mikilhæfa kona, bæði áður en hún giftist og einnig síðar, 
iilífði sér aldrei við heimilisstörfin, en í viðbót við þau leysti hún 
af hendi mikið af vel unnu félagslegu starfi. 

I Hún og fólk hennar fylgdu íslenzku Lútersku kirkjunni að 
málum af einlægni og áhuga. Hún var fyrst starfandi í félagsskap 
tingra kvenna, í Fyrsta Lúterska söfnuði. Með frjálsum, glöðum 
íúlja lögðu þessar ungu stúlkur krafta sína saman til að efla söfn- 
iðinn og styrkja hann fjárhagslega. 

Snemma á árum fór hún einnig að gefa sig að bindindisstarf- 
lemi. Hún gjörðist meðlimur í stúkunni Heklu og vann þar af 
cappi. Er stundir liðu fram, var hún kosin í stórstúku Good 
I'emplara í Manitoba. Hún vann áhrifaríkt starf í stórstúkunni í 
(nörg ár. 

j Hún talaði norsku og gat bjargað sér í sænsku. Það var að 
minsta kosti einn þáttur í því að hún komst í kynni við sænskt 
fólk í Winnipeg og stuðlaði að því að á meðal þeirra mynduðust 
sænskar Good Templara stúkur. 

Á þessum árum var félagsskapur á vegum íslenzku Good 
Templaranna, sem nefndist Harpa. Hún var líknarfélag til að veita 
hjálp í fátækt og sjúkdómi. Mrs. Thomsen starfaði þar af lífi og sál, 
og bar starf hennar, þar sem annars staðar, góðan ávöxt. 

Á dögum Jóns Bjarnasonarskóla vann hún af trúmensku og 
velvild í kvenfélaginu, sem styrkti Jóns Bjarnasonar skóla. Með 
þakklæti vil ég minnast þess hér, að allar þrjár dætur þeirra hjóna, 
sem náðu skólaaldri, stunduðu nám í þeim skóla. 

Þó þetta sé ófullkomin frásögn af æfi Mrs. Thomsen, er samt 
með þessu sýnd nokkur mynd af nytsömu og farsælu æfistarfi; en 
sú mynd eignast aukna og fagra drætti við athugun hins dásamlega 
kærleika, sem hún veitti ástvinum sínum, foreldrum, systrum, 
eiginmanni og dætrum. Unaðslegt var að koma á heimili þeirra 
hér í Winnipeg, því þar voru allir samtaka í gestrisni og sérhverju 
öðru góðu. 

Mrs. Thomsen hafði víst sæmilega heilsu meirihluta æfi, en 
fékk slag 1948 og lifði við vanheilsu eftir það. Hún fékk hvíldina 
! 12. maí, 1950. Hún var jarðsungin frá Fyrstu Lútersku kirkju, af 
séra Valdimar J. Eylands, 16. maí, og jörðuð í Brookside grafreit. 

Hana lifa: eiginmaður, Lorens Thomsen, þrjár dætur áður 
nefndar; og ein systir, Mrs. Halldóra Petrína Bjarnason. Ein al- 
systir, Mrs. Jóhanna Margrét Johnson, og hálfsystir, Mrs. Thorunn 
Lee, voru áður dánar. 

Blessuð sé minning þessarar góðu konu. Rúnólfuur Marleinsson 




ÁRDÍS 


A Letter from Miss Lilja Guttormson, 
Oslo, Norway. 

Oslo, Norway, 

Dear Friends: May 23rd, 1951. 

It is about a year since I last wrote you, a year full of interesting : 
experiences, experiences that shine through the dullness and the 
dampness which have characterized the climate here during the 
past year. According to Norwegians, last summer was the wettest 
in a hundred years and the winter brought more snow than people I 
remember. However, “It isn’t raining rain to me, it’s raining violets,” 
and the snow gladened the heart of many a skier, whether amateur 
or champion. 

During the week of May 14th a year ago, Oslo celebrated its 
900th anniversary. Frantic preparations took place all spring so ' 
that by May 14th, the city was in holiday dress with newly paved 
streets, flower-bedecked corner lots, centre squares, cliff sides and 
light post baskets; novelty fountains, a ferris wheel with flowers 
for passengers, in its revolving baskets. The new city hall 
or “radhus”, which had been under construction for twenty years, 
was receiving finishing touches up to the last moment, when, 
minus a few details, it was ready for official opening. It stands as 
a sentinel overlooking the beautiful Oslo harbor. Modern in its 
rather severe architecture it is made interesting through symbolic 
and legendary statues and relief work on the outside, as well as 
by beautiful flower gardens. On the inside every room has historical 
and symbolic paintings on walls and ceilings, rich tapestries, cur- 
tains and furniture. Another building ready for opening on this 
occasion was the “Domkirke”, Oslo’s cathedral, consecrated in 1697, 
but which had just been redecorated. Artistically painted Bible 
pictures, based upon the church’s belief in the Trinity, adorn the 
domed ceiling in beautifully vivid and harmonizing colors. Other 
’-edecoration was done which contrasts greatly with the ancient 
pulpit and altar in old fashioned carving and painting,. dating back 
to the year 1699. 

During the celebration week the city was bedecked with flags, 
the national flag and foreign flags waving on embassy and legislative 
buildings. Torches blazed on either side of the long avenue leading 
up to the city hall and in front of the National Theatre. 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


61 


I Upon the dedication of the City Hall, King Hakon VII of 
Norway and government officials addressed the gathering assembled 
at the ceremony, patriotic songs were sung and played, including 
fhe “Oslo Song”, especially composed for the occasion by Einar 
Ellgen. The king was also present at the opening of the “Domkirke”, 
where he sat in his special balcony pew first built for the king in 
1700. The ceremony was conducted by Bishop Eivind Berggrav. 

May 17th is the national holiday here but last year it had a 
special meaning. This day may be said to be the children’s day for 
3slo’s school children parade in costumes with banners and flags 
;o the music of bands for two hours in a long, colorful procession 
past the royal palace where they cheer the king and play the 
lational anthem. Thousands of well-dressed people line the parade 
route and proudly watch their children. In the afternoon other 
parades take place down town, the high school graduates parade, 
p-ed caps and jackets, comical placards, tin-can and cow-bell music; 
then the civilian parade with bands and groups in national costumes 
from different parts of Norway, carrying banners and flags. Private 
and public parties wind up this great, annual festival. 

In September a trip took me outside of the Scandinavian 
Penninsula, via Sweden and Denmark to Oberammergau in Ger- 
many, where the highlight of our trip was embodied in the famous 
Passion Play, which attracts hundreds of thousands of tourists each 
year, some of whom probably come out of ordinary tourist curiosity 
while others come in humbleness to witness the Passion of our Lord 
as interpreted by the actors with sincerity and dignity. Deeply 
rooted in the heart of the ancient village is the theme of the play 
which has been performed at ten-year intervals since the year 1633. 
The children grow up to the feeling of it, taking part in the mob 
scenes and somehow unconsciously selecting the character which 
they wish to portray when they grow up and sometimes perhaps 
realizing their dream. Such was the case with Anton Preisinger, 
who took the part of Christ this time. He acted beautifully with 
all the humbleness, kindness, dignity and strength characteristic of 
Jesus, lacking, however the divinity which would radiate from Him. 
In my case the play did not make the suffering of Christ any more 
vivid in my mind than a keen imagination. However, one point was 
brought home to me more forcibly than ever before and that was the 
tremendous influence wielded by the priests as agitators for evil, in 



62 


ÁRDÍS 


stirring the mob to the condemnation of Jesus. So it is ever with thel 
forces of evil in the world. 

Amateur actors gave a professional touch to the Passion Play 
with their attention to detail in scenery, costumes and acting. 
Beautiful orchestration and choral music provided a suitable back- 
ground and helped to interpret the theme. A prologue and a tableau 
introduced each scene. The tableaux of Bible scenes were strikingly I 
effective, alive and perfect in detail. With the sky above the stage ,| 
and mountains in the distance, a natural touch was lent to the per- 
formance, giving it a realism which could never be obtained in an 
ordinary theatre. 

Christmas in Norway is celebrated much the same as at home, 
especially among us Canadians of Icelandic descent. The city has 
its lighted Christmas trees in front of the University and at the' 
intersection of two of the main streets. The stores have their dis- 
plays and practically every shop and office has its decorated tree 
in the window. Every home has its tree, holly and other evergreens, 
and a sheaf of grain outside for the winter birds. I attended a 
service at four o’clock on Christmas eve, a service to which all the 
children come with the grown-ups prior to the celebration in the 
homes. In the spacious Frogner church every inch of standing room 
from back to front was occupied. Two lighted Christmas trees and 
candles on the altar adorned the church. The pastor addressed the 
children in particular. After the service I was invited to a Norwe- 
gian home where, following dinner, gifts were distributed from a 
pretty tree. 

I have touched upon the highlights of my stay here but you 
must not think that we are having an endless holiday. We do the 
best we can with our annual three weeks’ holiday plus the Nor- 
wegian statutory holidays. In between we have stretches of hard 
work, sometimes of monotony with gray skies overhead, seemingly 
endless periods of snow, rain and drizzle. But, following a long, 
dark winter we are rewarded by a beautiful spring. It was late 
this year, but now we have had a week of warm weather and sun- 
shine. 

Thinking of you all in convention I wish you realization of all 
your hopes and success in all your undertakings. May God bless 


your service. 


Yours sincerely, 

LILJA GUTTORMSSON. 







64 


ÁRDIS 


meeting of the Ladies’ Aids in the Argyle Community. It was a 1 
pleasure to meet friends of long standing, as well as new members, I 
in many instances. They are daughters of those friends, I 
had not seen since they were children and many I had never seen. 
These are now working side by side with their mothers, and before 
long will be the banner bearers of good in their church and com- 
munity. I also received an invitation from the Jr. Ladies’ Aid of 
Selkirk. There was a group of young women very keenly interested 
in the progress of their church and community. I was amazed at the 
reports given at that meeting. It is gratifying to find our young 
women, who are so capable and willing, take on these various 
endeavors, and put forth such effort to improve and uphold our 
churches in the various districts. God grant you ever renewed 
courage in all your endeavors. 

Another gratifying experience to me was an invitation to 1 
accompany the Sunday School Committee on their annual visit to ] 
the Interlake district. I had never been there before, but often 
wanted to. There I met friends of long standing as well. I will not 
elaborate further on that as you will hear a report from that \ 
committee. 

Last April I was contacted by an official of the Blind in refer- 
ence to procuring a period of ten days at our camp for a group of 
60 blind and partially blind people. Last year they surveyed other 
camps and could not be suited. Through reports they had received 
of Sunrise Camp they felt they wanted to make this request as well 
as go and see it with the prospect of coming, if terms could be met. 
Mr. S. O. Bjerring, chairman of the Board of Directors, accompanied 
by Mrs. Ingibjorg Olafson, our Camp Director, as well as the Camp 
Secretary, Mrs. H. G. Henrickson, invited the Superintedent of the 
Institute for the Blind, and his Secretary to go to the camp and 
inspect it. They were very favorably impressed and their enthusi- 
asm grew with the inspection of each building, and as you will see 
by the Camp folders (available at this convention). The period made 
available for their group is from June 26th to July 5th. This time 
will not seriously interfere with any of the children’s groups. The 
L.W.L. have every reason to feel justly proud to know that Sunrise 
Camp has been selected for such a group as the blind peoþle of 
Winnipeg, and we are very happy to be able to accommodate them. 

As referred to above, we are happy to advise the League that 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


65 


xs. Ingibjorg Olafsson has consqnted to act as Camp Director 
^ain this coming camp season. We as a body, sponsoring a project 
:ch as our camp, are very conscious of a real debt of gratitude we 
ve Mrs. Olafsson for her untiring and unselfish work and time 
she has devoted in bringing Sunrise Camp to the point of develop- 
■íent it has reached to date. Her God given guidance and wisdom 
ías been a pilot light to all of us connected with this work from its 
■eginning. We say thank you, Mrs. Olafsson, from the bottom of 
áur hearts. 

I A few of our Ladies’ Aids have placed on their agenda a special 
■ffort to raise money annually for the camp funds. May I respect- 
fully urge all the Aids, large and small, to have a yearly effort to 
■aise money and send it to our Camp Treasurer, Mrs. Anna Magnus- 
ion, Box 296 Selkirk, Man. Even though your members are few, 
Ind you feel the little bit you can send is not worth much, every 
Bttle bit helps. Putting forth the effort is worthwhile, as it brings 
jjhe camp into the consciousness of the public in your community. 
We trust we may hear from every group in the membership. Sun- 
fise Lutheran Camp is a shining example of what can be accom- 
Blished by a group of women, such as the L.W.L. • We, the descend- 
ánts of the pioneers, who fought so hard for their very existence and 
Ihat of their families, still possess the spirit and faith of our fore- 
fathers to venture forth to build and maintain a project such as 
®ur camp. 

I We have succeeded in building and operating a church camp 
Bvhere we can foster Christian fellowship and encourage group 
■iving, which is so important for the normal development of our 
wouth, and in some small but tangible way, show them the better 
■ivay of life for their future. If we, in a small way, can accomplish 
íhis, none of us have lived in vain. 


Our faithful and generous friend, a pioneer of Winnipeg, 
Hrs. Bertha Curry, of Santiago, California, has again opened 
ler heart and hand to benefit Sunrise Lutheran Camp this 
fear. Mr. S. Palmasson has just completed building a hut at camp 
;hat Mrs. Curry is donating, completely equipped with beds and 
jedding, as well as replenishing our crockery for kitchen and dining 
•oom. On former occasiöns Mrs. Curry has donated money for 
rarious items, to mention one big one; that of erecting the fence 
>n the west and north of our property, as well as replenishing our 


ÁRDÍS 


crockery almost every year. We say thank you to Mrs. Curry, may 
God bless you and give you health and strength. We think of youj 
with sincere gratitude in our hearts. This hut will be named The 
Curry Hut. 

I urge the delegates to help further t'he interest in the handi- 
work group. I feel sure that those that make an effort to attend I 
will both enjoy and benefit during that period. 

It is with deep reverence I mention the passing of one of ourl 
Honorary Members, Mrs. Ingiridur Jonsson, who died at her home j 
in Winnipeg on April 26th last. May God bless her memory. 

I bid all the delegates and visitors welcome to this convention 
and trust you will benefit by and enjoy the sessions. 

Respectfully submitted, 

FJOLA GRAY, 

President, L.W.L. ! 


Secretary's Report 

Twenty-seventh Annual Convention of the Lutheran Women’s 
League, held at Langruth, Man., in the Church of Herdubreidar 
Safnadar June 1, 2, 3, 1951. 

Friday, June lst, at 2 p.m., Mrs. A. H. Gray, President, formally 
opened the convention. 

Devotional.Dr. R. Marteinsson 

Address of Welcome.Mrs. Hlif Thompson, 

President, Langruth Ladies’ Aid. 
Response to Address Mrs. A. S. Bardal 

A period of silence and the reading of the Lord’s Prayer was 
observed in memory of those deceased in the last year: Mrs. 
Ingiridur Jonsson, honorary member L.W.L., honorary president 
Women’s Association, First Lutheran Church, Winnipeg; Mrs. 
Hildur Sigurjonsson, Mrs. Jacobina Preece, both of Winnipeg; Mrs. 
Groa Palmasson, of Winnipeg Beach; Mrs. Aslaug Olafsson, Van- 
couver; Mrs. Jonina Eyman, honorary member, Senior Ladies’ Aid, 
Selkirk; Mrs. Petrina Gotskalson, honorary member, Framsokn, 
Gimli; and Mrs. Ingibjorg Sveinson, Bru. 

Business meeting until 6 p.m. 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


67 


PROGRAM 
8.00 p.m. 

•■evotional Mrs. S. Sigurgeirson 

■hairman’s Remarks Mrs. A. H. Gray, President 

ftngs—Two Selections Girls of the Confirmation Class 

Mddress—“The Greatest Thing in the World” Mrs. R. E. Emmett 

Ýocal Duet—Two Little Girls.Joan Einarson and Alice Jabush 

Biano Solo Miss Violet Helgason 

Mddress in Icelandic.Mrs. Ragnhildur Guttormsson 

Iwo Songs Children of the Sunday School 

Closing Hymn — Lord’s Prayer 

SATURDAY, June 2nd 
9.00 a.m. - 12.00 a.m. 

■evotions.Mrs. V. J. Eylands 


Business Meeting 
1.30 p.m. - 6.00 p.m. 

evotions.Mrs. J. Fredriksson 

Business Meeting 
8.00 p.m. 

PROGRAM 

Rev. S. Olafsson 
Mrs. H. S. Erlendson, lst Vice-Pres. 

Mr. Gordon Thordarson 
Mrs. Arksey, Mrs. V. Bjarnarson, 
Mrs. Erlendson and Mrs. Isfeld 

.Mrs. Hrund Skulason 

Vocal Solo.Mr. Palmi Johnson 

M.ddress — “Our Warp and Woof”.Mrs. S. Olafsson 

M.ccordion Solo.Mrs. Palmi Johnson 

Vocal Solo..Miss Ingibjörg Bjarnason 

God Save the King 


[evotional 

[hairman’s Remarks 

'iolin Solo. 

luartet. 

ddress — “.Tnl ncr vnr” 


fcevotional 


SUNDAY, June 3rd 
10.30 a.m. 

.Mrs. S. Olafsson 

Election of Officers 
Convention Closed 
2.00 p.m. 




ÁRDIS 


Church Service.Rev. S. Olafssor 1 

Soloist.Mrs. L. Simmo: I 

Address of appreciation to the Langruth Ladies Aid for thei | 
outstanding hospitality all through the Convention was given b\ I 
Mrs. S. Olafsson. 1 

CONVENTION BUSINESS IN BRIEF 

Accredited representatives attended the Convention as follows:! 
31 delegates from 16 of 22 organizations belonging to the Leagutl 
including Dorcas Society of First Lutheran Church, Winnipeg, and j 
Betel Ladies Áid, Silver Bay, Man., who joined the L.W.L. at thisl 
Convention. 18 officers and committee members, one individuall 
member, Mrs. H. B. Skaptason, five ministers’ kives, Mrs. S,| 
Olafsson, Mrs. R. Marteinson, Mrs. V. J. Eylands, Mrs. Sigridurl 
SigurgeirSon and Mrs. J. Fredrikson, three ministers, Dr. R | 
Marteinson, Rev. S. Olafsson and Rev. S. Sigurgeirson, 56 in all. i 
There were many guests, among them, Frú Guðbjörg Kristjáns-I 
dottir from Gu'llbringusyslu, Iceland. 

Reports were submitted by officers, committees and 19 societies, 
All showed progress in their respective endeavours. 

It was decided to incorporate the Lutheran Women’s League, ] 

Finances—the Treasurers report showed Balance from previous 
year $82.04; Receipts $67.16; Disbursements $71.10; Balance on hand 
May 23, 1951, $78.10. 

THE AGENDA 

Sunrise Camp — Treasurers report showed: in the Generalj 
Camp Fund, Bank Balance Sept. 14, 1950, $1,208.20; Receipts 
$619.85; Disbursements $155.55; Bank Balance, May 29, 1951, 
$1,672.50. 

Memorial Fund—Bank Balance Sept. 14, 1950 $58.88; Receipts, 
$200.74; Bank Balance, May 29, 1951, $259.62. 

Children Trust Fund—Bank Balance, Sept. 6, 1950, $218.12; 
Receipts $132.84; Loan returned $150.00; Bank Balance, May 29, 1951, 
$500.96. 

The Camp Director, Mrs. I. Olafsson gave a full report on the 
operation of the Camp. There were splendid leaders, accommoda- 
tion was good also all meals. She urged visitors in groups to visit 
especially at the closing sessions. In the youth groups, Confirmation 
classes to attend the sessions in a body from as many Congregations 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


as possible, in the adult open house, Aug. 25, 26th business people. 
The children’s Trust Fund is open to any child who requires 
fijiancial aid in order to attend camp. Huts for 10 - 12 and the 
leader are required. One such has been built and fully equipped 
by the donor Mrs. Curry of Santiago, U.S.A., and is known as 
The Curry Hut. This would be a lovely way to build a memorial. 
1 The following resolutions were adopted: 

■ 1. The promoting of Camp consciousness (a) by presenting one 
paper or talk a year in the different Ladies’ Aids about the Camp. 
(b) By having moving pictures of activities in Camp; this film 
to be used for advertising in the different communities. (c) By 
distributing Camp folders, either by mailing to parents or in Sunday 
Schools. 

■ 2. That each society make a donation, sponsor some function 
or in some other manner aid the Camp financially. 

■ 3. That the closing concert be made known, by bringing home 
to our Aids the fact that the closing concert for each group will 
be held on the evening previous to the closing date stated in the 
fblder and that parents and friends be urged to attend. 

I 4. That the date of the closing concerts be printed on the 
Camp folders in the future. It was suggested Post Cards of the 
Camp be printed for the convenience of the Campers and tourists. 

■ Library — The library fund showed: Receipts $38.00; Debits, 
$20.71; Cash on Hand, $17.29. The library is fairly well filled with 
books but donations of periodicals and suitable books are welcome 
also toys for the smaller children. To augment the fund for sundry 
acpenses, ladies in the League are asked to tax themselves ten 
cents a month for this year. Icelandic books for young people are a 
aecessity as these are sometimes requested. 

I Temperance — Mrs. A. S. Bardal, L.W.L delegate to the Tem- 
gerance Alliance gave a report on the work being done by the 
Manitoba Temperance Alliance. Resolutions adopted (a) to use 
influence to inform young people of the danger of liquor (b) have 
fjlms offered by the M.T.A. shown in homes, public schools and 
Sunday Schools. Mrs. Bardal was re-elected as our M.T.A. delegate 
and $25.00 donated to their funds. 

■ Ardis — Financial report submitted by Mrs. J. S. Gillies and 
Mrs. B. S. Benson business managers of this annual publication, 



70 


ÁRDÍS 


Ardis Fund: Carried from last year $759.86; Receipts $817.0J 
Disbursements $796.00; Balance in Bank and on hand $780.3j 
(Total receipts over disbursements this year, $20.48.) 

It was decided to set the price of next issue at 75 cent* 
resolutions adopted: 

1. Ardis be published as in previous years. 

2. That the various Aids in the L.W.L. buy copies of Ardis ará 
donate them to hospitals and other institutions. 

3. That some of the Ardis funds be appropriated to build a há 
and name it “Ardis” at Sunrise Lutheran Camp. It was pointed oi 1 
that funds on hand are for the next issue, it is therefore necessar™ 
to sell the new issue to replenish the fund. 

Sunday School Work — Mrs. Elizabeth Bjarnarson gave tí 
report of the S.S. effort, told of visits made to the interlake district™ 
Mrs. Rhoda Freeman resumed responsibility for the continuaticT 
of this work, with the co-operation of Betel Ladies Aid of Silvtj 
Bay it is felt this work will show ever greater growth. ResolutioJ 
adopted: That all Ladies’ Aids and individuals give help to SundaP 
School work. 

Handicrajt —Mrs. Soffia Wathne gave the report as followij 
To purchase three fully equipped looms for use in Sunrise LutheraS 
Camp. Accept the loan of 2 box looms to start this new handic C 
project in Atigust when the teenage girls are in camp. Mr. anl 
Mrs. A. Wathne donated $10.00 and with voluntary collections $41.5| 
was realized for the purchase of looms. Donations of odds and enc j 
of wool is welcome for this work. The delegates were reqin- n 
to tell their groups at home about this project. The handicrali 
exhibit proved as successful as ever. The Name Quilt made an ] 
donated by the Langruth Ladies Aid, is beautiful, The Cam: 9 
colors blue and yellow were not carried out as this quilt is meanl 
for the hospital hut, which is Langruth Ladies Aids’ responsibility\ 
Instead it was made in blue and white with Luthers Coat of Arm j 
m the centre, the Red Cross of the hospital and small designl 
of the Camp Emblem, the rising sun, as well as a beautiful vers j 
and the names of the delegates attending the 1950 Convention. .1 
name quilt is made annually. J 

World Day of Prayer — Mrs. Helga Guttormson reporte k ] 
programs had been sent to each Aid. Now that each Aid had thl 


g 2 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


71 


Irmation required, it would be left to each community how 
hífy take part in this. 

New and Old Ideas — Resolutions adopted: 

1. President or officers to visit societies and discuss problems. 

2. Societies to be hosts to other societies. 

3. Upkeep of cemetaries and providing markers where no head 
es are. 

B 4. Birthday parties or other form of recognition should be 
giýen to pioneers within the Society. 

W5. Each member to contribute a small amount at each meeting, 
'thi years sum to be devoted to a worthy cause. 

I Elections of Officers —Honorary Lifetime Member, Mrs. Ingun 
,»-teinsson; Honorary Members, Mrs. Hansina Olson, Mrs. 
Margret Stephensen, Mrs. Rannveig K. G. Sigbjornsson, Mrs. 
Sigrun Thorgrimson, Mrs. Helga Bjarnason, Mrs. Stefania 
, Swurdson, Mrs. Margaret Sigmar, Mrs. Stefania Leo. 

Palt President.Mrs. Ingibjorg Olafsson, Selkirk 

I P®sident Mrs. Fjola Gray, Winnipeg 

First Vice President Mrs. Gudrun Erlendson, Arborg 

,,*ond Vice President Mrs. Elizabeth Bjarnarson, Langruth 

! £ Bording Secretary Mrs. Helga Guttormson, Winnipeg 

círesponding Secretary Mrs. Clara Finnsson, Winnipeg 

ö i®asurer Mrs. Rosa Johannsson, Winnipeg 

víe Treasurer Mrs. Halldora Bjarnason, Winnipeg 


Past President.Mrs. Ingibjorg Uiatsson, beiKirK 

Pltesident Mrs - F í ola Gra y> Winnipeg 

First Vice President Mrs. Gudrun Erlendson, Arborg 

Second Vice President Mrs. Elizabeth Bjarnarson, Langruth 

Recording Secretary Mrs. Helga Guttormson, Winnipeg 

cMresponding Secretary Mrs. Clara Finnsson, Winnipeg 

Tl asure r Mrs. Rosa Johannsson, Winnipeg 

Vice Treasurer Mrs. Halldora Bjarnason, Winnipeg 

I Executive—Mrs. Margaret Bardal, Mrs. Sigridur Bjerring, Win- 
nipeg, Mrs. Clara Johnson, Bru, Mrs. Olof Corrigal, Selkirk, Mrs. 
Eleanor Gibson, Winnipeg. 

B Ardis—Editorial, Mrs. Ingibjorg Olafsson, Selkirk, Mrs. Hrund 
Skulason, Geysir, Miss Ingibjorg Bjarnason, Winnipeg. 

J Business Managers, Mrs. Inga Gillies, Mrs. Flora Benson, 
WSnnipeg. 

í Publicity, Mrs. Magnea Sigurdson, Arborg, Mrs. S. Olafson, 
Rwerton, Miss M. Halldorson, Gimli, Mrs. Thora Oliver, Selkirk, 
Mrs. Margaret Bjarnarson, Langruth, Mrs. Sigthora Tomasson, 
Hecla, Mrs. Rannveig K. G. Sigbjornsson, Leslie, Sask., Mrs. 
Valgerdur Hallgrimson, Bru, Grund, Glenboro and Cypress River, 
Kristin Palsson, Lundar, Mrs. Sina Anderson, Baldur, Man. 

Í Sunday School Committee—Mrs. Elizabeth Bjarnarson, Lang- 



72 


ÁRDÍS 


ruth, Miss Pauline Johnson, Lundar, Mrs. Rhoda Freeman, Silvejj 
Bay. t 

Library Committee—Mrs. Margaret Scribner, Gimli, Mrs 
Dorothy Tomasson, Hecla, Mrs. Snjolaug Stevens, Gimli. j 

Handicraft Committee—Mrs. Soffia Wathne, Winnipeg, Mrs £ 
Maria Sivertson, Winnipeg, Mrs. Hlif Thompson, Langruth. ( 

Board of Directors, Sunrise Lutheran Camp—Elected for twl 
years, Mr. S. O. Bjerring, Winnipeg, Rev. E. H. Fafnis, Mountain 
N.D. U.S.A., Mrs. S. O. Thompson, Riverton, Mrs. Anna Magnusson;; 
Selkirk, Mrs. Gerda Olafson, Winnipeg, Mr. Svein Palmasson 
Winnipeg Beach, Rev. Harold Sigmar, Gimli and Dr. Eyjolfu:; 
Johnson, Selkirk. y 

Remain on Boárd one more year, Mrs. Gudlaug Arason, Husal 
vick, Mr. Sigurdur Vopnfjord, Arborg, Mrs. Anna Byron, Lundarl 
Mrs. Thorsteinson, Baldur, Mrs. Sigridur Sigurgeirson, Foam Lakel 
Sask., Mrs. Thjodbjorg Henrickson, Winnipeg, Mrs. IngibjorJ 
Olafsson, Selkirk, Dr. F. E. Scribner, Gimli. 

Delegates chosen to attend the Synodical Convention at Lundar I 
Man., Mrs. Elin Jonasson and Mrs. Sigridur Sigurgeirson. 

The 1952 Convention will be held at Gimli where members will 
be guests of the Ladies Aid “Framsokn”. 

HELGA GUTTORMSON.] 
Secretary. 


Report of Sunday School Committee 

We were in some doubt as to how we could carry on our j 
Sunday School project this year. After some discussion we decidedl 
to make a trip and visit our friends in the interlake district again l 
The members of this committee are Mrs. Thompson, Langruth l 
Miss Pauline Johnson, Lundar, and myself. Early one morning lastl 
fall Mrs. Gray the president of the Lutheran Women’s League, andl 
myself left Winnipeg in my car and at Lundar we were joinedl 
by Miss Pauline Johnson and Rev. Johann Frederickson—Mrs ■ 
Thompson was unable to come with us. After an excellent cup oil 
coffee at Fredericksons we travelled all day visiting Silver Bay.l 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 73 

Ralph Connor, Hayland, Darwin and Vogar, returning to Lundar 
atílO p.m. 

■ We contacted the public school teachers as well as some of 
the ladies of these districts with the following results: Miss Friesen 
at Darwin has carried on the work of giving an hour of religious 
teaching a week in her school. So has Mrs. Sandman of Hayland, we 
have not heard from Miss Petersen of Ralph Connor School. At 
Silver Bay the work is looked after by the Lutherans in Ashern. 
Miss Johnson was placed in charge of ordering supplies and seeing 
about all correspondence which she has carried on very capably. 

'* The contacts made with these people have been a source of 
great joy and inspiration to me. May God bless them all. 

ELIZABETH H. BJARNARSON 



The Memorial Hall 


Samrise Lutheran 


74 


ÁRDÍS 


Highlights from Activities at Camp 

Summer oí 1951 

SATURDAY, June 30th—Over three hundred people, blind anc 
partially blind, enjoyed themselves at a picnic on the camp grounds j 
The picnic was sponsored by the Women’s Auxiliary of the Canadianj 
Institute for the Blind. The following Thursday night the closini 
concert of the blind was held in memorial hall. Among thel 
campers in that group were soloists, pianists, violinists and manyj 
poets and poetesses. Rev. S. Olafsson spoke in behalf of the camp j 

I quote Miss Eleanore Gillstrom in her reference to thel 
Leadership Training Group. “I have never been with any group all 
camp where everything has gone so smoothly and where such aj 
beautiful spirit reigned throughout.” —Deans were: Rev. H. SJ 
Sigmar and Rev. S. Olafsson; instructor, Miss Gillstrom; matronj 
Mrs. N. B. Hofteig, Minnesota. 

SUNDAY, July 22nd—The Jon Sigurdson Chapter, I.O.D.E,J 
presented the Union Jack and a flag pole to the camp in an im-l 
pressive ceremony. The Regent Mrs. B. S. Benson (introduced by the 
chairman of the Board of Directors, Mr. Bjerring) made the • 
presentation. Mrs. A. H. Gray, the president of the L.W.L. respondedl 
The Honorary Regent, Mrs. J. B. Skaptason, raised the flag. A1 
choir consisting of 44 Junior girls sang “O Canada” and the National • 
Anthem under the direction of the camp matron, Mrs. Sigurgeirson. 

SATURDAY, August 4th—At 8 p.m. a large audience was 
greatly impressed by the program given by the Junior Boys. The 
entire program consisted of such items as the boys had memorized 
during the week in camp under the able guidance of Rev. and Mrs. 
Sigurgeirson. 

When Ardis goes to press a large group of Senior Girls under J 
the excellent leadership of Mrs. I. Hart stays in camp. It is im- ] 
pressive to see them at 8.15 a.m. scattered over the camp grounds, j 
sitting in perfect silence reading their Bibles for fifteen minutes, I 
When the Breakfast bell rings they rise in silence and line up atl 
the dining room door. 

Great interest has been shown by the older girls at camp in 
learning to weave, under the excellent guidance of Mrs. A. Wathne, 
Three looms have now been purchased as handcraft and will be one 
of the many activities at camp. 

I. J. OLAFSSON, 

(Camp Director) 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


75 


SUNRISE LUTHERAN 
CAMP 



Sponsored by 

The LUTHERAN WOMEN’S LEAGUE 

of the Icelandic Evangelical Lutheran Synod of North America. 


BOARD OF DIRECTORS— Chairman, MR. S. O. BJERRING; 
Secretary, MRS. H. G. HENRICKSON, Treasurer, MRS. ANNA 
MAGNUSSON, Convener, Educational Committee, REV. E. H. 
FAFNIS; Convener, Physical Fitness Committee, DR. E. 
JOHNSON 

CAMP DIRECTOR—Mrs. Ingibjorg J. Olafsson. 

CAMP SITE—On the shore of Lake Winnipeg, at Husavick, Man. 

BUILDINGS—Memorial Hall, Dining Hall, Kitchen, Well House, 
Leaders’ Cottage, Hospital, Staff House, Girls’ Dormitory, 
Boys’ Dormitory. 

AlMS OF THE CAMP— To serve our youth by giving them an ideal 
holiday which develops them physically, mentally and spiritu- 
ally. To give training in Christian Leadership, to establish a 
strong Lutheran fellowship among the youth of our Synod. 


The Camp Solicits Your Support ! 



ÁRDIS 


Kvenfélag 
Herðubreiðar 
safnaðar Langruth 

Fundir fyrsta laugardag 
I hverjum mánuði. 

Forseti.Mrs. H. Thompson 

Skrifari.Mrs. J. Marteinson 

Féhirðir.Mrs. O. Oddson 


Kvenfélag 

Frelsissafnaðar 

að GRUND 1 AEGTLB 

Fundur haldinn fyrsta fimtudag 
I hverjum mánuði 

Forseti.Mrs. Ellen Rawlings 

Skrifari.Mrs. Grace Moore 

Féh.Mrs. Lára Christopherson 


Kvenfélagið Stjarnan 

ARNES, MAN. 

Fundir fyrsta miSvikudag 
I hverjum mánuði 
Forsetd....Mrs. Magnús Einarson 
Skrifari....Mrs. Siggi Thorkelson 
Féhirðir.Mrs. Leifi Helgason 


Kvenfélag Árdals 
safnaðar 

ARBORG, MANITOBA 
Fundir fyrsta fimtudag I 
hverjum mánuði 

Forseti....Mrs. J. B. Jéhannson 



Kvenfélagið ísafold 

VIDIR, MANITOBA 

Fundir fyrsta miðvikudag 
í hverjum mánuði 

Forseti.Mrs. W. S. Eyjólfson 

Skrifari.Mrs. Alfred Martin 

Féhirðir... .Mrs. R. Guðmundson 


Kvenfélagið “Undina” 

HECLA, MAN. 

Fundir einu sinni í mánuði 

Forseti....Mrs. Sigþóra Tómasson 

Varaf.Mrs. Sella Sigurgeirson 

Skrifari.Mrs. Anna Jones 









Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


77 



Kvenfélag Baldursbrá 
Immanuel safn. 

BALDUR, MAN. 

I " Pundir fyrsta miSvikudag I 
hverjum mánu8i. 
MinningarstjóSur Kristjáns 
Jónssonar til líknarstarfs. 


'.^feresident.Mrs. E. A. Anderson 

j^feecretary.Mrs. Árni Björnson 

Hrreasurer.Mrs. K. S. Johnson 


Kvenfélagið Freyja 

GEYSIR, MAN. 


[ Fundir fyrsta fimtudag I 
íhverjum mánutSi frá Apríl til 
November. 


Forseti.Mrs. M. Wold 

Skrifari.Mrs. U. O. Jacobson 

FéhirÖir.Mrg. J. G. Skfllason 


Kvenfélag 

Selkirksafnaðar 

SELKIRK, MAN. 
Fundir haldnir annam hvem 
miðvikudag kl. 2,30 e. h. 


IForseti.Mrs. J. Sigurdur 

(Skrifari.Mrs. E. Vigfússon 


Féhiröir....Mrs. Anna Magnusson 
Pantanir teknar fyrir ullarteppi 
af Mrs. J. E. Erickson, Selkirk, 
Manitoba. 


Kvenfélag Fríkirkju 
Safnaðar 

BRÖ 

Fundir fyrsta fimtudag 
í hverjum mánuöi. 
Blómsveigasjóður til líknarstarfs 

Forseti.Mrs. B. K. Jónsson 

Skrifari....Mrs. Conrad Nordman 
Féhirðir....Mrs. Th. Hallgrimson 


Kvenfélag “BjÖrk” 

LUNDAR MANITOBA 

Fundir Fyrsta föstudag I 
hverjum mánuöl 
Biómsveigasjööur Thoröar 
Backman til líknarstarfs. 


Forseti .Mrs. Anna Byron 

Skrifari ....Mrs. Tavia Johnson 


FéhirÖir ....Mrs. Myrtle Hallson 


Kvenfélag Glenboro 
Safn aðar 

GLENBORO, MAN. 
Fundir fyrsta fimtudag I 
hverjum mánuöi •— Blóm- 
sveigasjðöur til líknar- 


starfs. 

President....Mrs. Elli s Sigurdson 

Secretary.Mrs. Bjorg Myrdal 

Treasurer....Mrs. Ami Josephson 
Vice Treas.Mrs. C. Christie 


Kvenfélagið Fjólan 

MORDEN, MAN. 

Embættiskonur: 


Forseti.Mrs. Ranveig Olafson 

Skrifari.Mrs. Louise Gíslason 

FéhirÖir ........ölafia Gillis 


















78 


ÁRDÍS 


Framsókn 

Lutheran Ladies Aid 

GIMLI, MAN. 

Meetings— 

First Thursday of each Month. 

President .Mrs. F. E. Scribner 

Vice-President. Mrs. C. J. Stevens 

Secretary.Mrs. T. K. Arnason 

Treasurer.Mrs. Thorun Jacobson 


Junior Ladies Aid of the 

Selkirk Lutheran 
Church 

Meet the lst Tuesday of each month 

President.Mrs. R. A. Corrigal 

Vice-Pres.Miss Olive Olson 

Secretary .Mrs. H. Grandt 

Asst. Secretary .Mrs. R. Russel 

Treas. Miss Laufey Bjornson 

Asst. Treas Miss Bjorg Christianson 



Kvenfélag Fyrsta 
Lúterska Safnaðar 
Winnipeg 

Fundir klukkan 2.30 annan 
hvern fimtudag. 

President — Mrs. O. Stephensen 
Vice Pres — Mrs. Helga Johnston 
Secretary — Mrs. Albert Wathne 
Treasurer — Mrs. M. W. Dalman 


Icelandic Women's 
Auxiliary 

VANCOUVER, B.C. 

Forseti .Mrs. John S'igurdson 

V.-forseti Mrs. G. J. Guðmundson 

Féhirðir .Mrs. H. Nygaard 

Skhifari .Mrs. Th, Gunnarson 

Aðst.-skrifari Mrs. S. B. Olson 



Women's Association 

OF THE 

FIRST LUTHERAN CHURCH 

Meet second and fourth 
Tuesday of each month. 

President Mrs. Victor Jonasson 

Vice-Pres.Mrs. Paul Sigurdson 

Secretary. Mrs. A. R. Clarke 

Treasurer Mrs. E. Richardson 

WINNIPEG MANITOBA 


DORCAS SOCIETY 

of the FIRST LUTHERAN CHURCH 

Pres. Ingibjorg Bjarnason 

Vice-Pres. Eleanor Gibson 

Sec. Inga Benjaminson 

Treas.Florence Johannson 

Meetings will be held every other 
Thursday, beginning September 6. 
1951, in the Auditorium of the 
First Lutheran Church, at 8.15 p.m. 



NEW COOK BOOK 

Published by 

THE DORCAS SOCIETY, FIRST LUTHERAN CHURCH, WINNIPEG 

$1.50 per Copy, plus lOc Postage 

Write or Call 

Mrs. H. Halldorson, Mrs. L. S. Gibson, Columbia Press Ltd., j 

1014 Dominion St. 4 Wakefield Apts. 695 Sargent Ave. 





Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


79 


Dr. P. H. T. Thorlakson 

Phone 926 441 
WINNIPEG CLINIC 
Vaughan and St. Mary’s 

Phone 62 200 

Res. 114 GRENFELL BLVD. 

WINNIPEG MANITOBA 


DR. J. G. SNIDAL 

DENTIST 

Office Ph. 35 472 — Res. 722 010 


6 Alfred Apts. 

Cor. Portage Ave. and Furby St. 
WINNIPEG, MAN. 


Office Ph. 925 826 Res. 403 630 

DR. K. J. AUSTMANN 

EYE, EAR, NOSE AND THROAT 


Office Hours: 4.30 p.m. to 6.30 p.m. 

209 MEDICAL ARTS BLDG. 

WINNIPEG MANITOBA 


DR. A. V. JOHNSON 

DENTIST 

506 SOMERSET BLDG. 

WINNIPEG 

Phone 927 932 Res, 202 398 


DR. L. A. SIGURDSON 

Phone 924 762 — Res. 726 115 


528 MEDICAL ARTS BLDG. 
WINNIPEG MANITOBA 


PHONE 405 144 

DR. M. J. SNIDAL 

DENTIST 

435 ACADEMY ROAD 

WINNIPEG MANITOBA 


Office Hours: 11 to 1 and 2 to 5 

DR. ROBERT BLACK 

Eye, Ear, Nose and Throat 

401 MEDICAL ARTS BLDG. 

Cor. Graham and Kennedy 

Office 923 851 
Residence 403 794 

WINNIPEG MANITOBA 


DR. O. EGGERTSON 

Physidan 

128 MEDICAL ARTS BLDG. 


Phone 928 231 — Res. 725 205 

WINNIPEG MANITOBA 



ÁRDÍS 


NORTH STAR OIL 

SALES and DELIVERIES 

FROM BULK OIL STATION 

• 

J. B. Johannson, Agent 

ARBORG MANITOBA 


ARBORG 

Farmers' Co-Operative 
Association Ltd. 

GENERAL MERCHANTS 

In Arborg for over thirty years, 
offering service at cost. 

PHONE 2 ARBORG. MAN. 



Winnlpeg Phone Arborg Phone 

MEL'S TRANSFER 

GENERAL FREIGHT AND 

LIVE STOCK 

Prompt and Efficient Service 

All Deliveries Insured 

ARBORG MANITOBA 


ARBORG GARAGE 

Chevrolet Cars and Trucks 

John Deere Implements - Radios 

General Repair Work 

McColl-Frontenac Oil Products 

K. O. EINARSON 

P.O. Box 81 — Phone 4 

ARBORG MANITOBA 



Arborg Implements and 
Motors Limited 

H. S. ERLENDSON, Mgr. 

ARBORG MANITOBA 


ARBORG 

CONFECTIONERY 

Tobacco, Stationery and 
Cosmetics 

Come and see our 
up-to-date Lunch Counter 

T. ZATOR, Prop. 

PHONE 58 ARBORG, MAN. 



Compliments of . . . 

REID'S CAFE 

MEALS — TOBACCO 

and CONFECTIONERY 

Ken Reid, Prop. 

ARBORG MANITOBA 


STEVE'S 

RADIO ELECTRIC 

Steve Sokoloski, Prop. 

PHILCO AND ADMIRAL RADIOS 

Sales and Service 

LADIES, MEN'S AND CHILDREN’S 
FOOTWEAR 

ARBORG MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


81 


Compliments of 

THE COFFEE SHOP 

Mr. and Mrs. A. H. Anderson, Props. 

Full Course Meals 
and Light Lunches 

SOFT DRINKS - ICE CREAM 
CIGARETTES - TOBACCOS 
CONFECTIONERY 

ARBORG MANITOBA 


CRESCENT 
MOTOR SERVICE 

Th. Johannson 

ALLIS CHALMERS 
FARM MACHINERY 


ARBORG MANITOBA 


Jewellery of all Descriptions 

RIVERVIEW 

JEWELLERS 

WATCH and JEWELRY 
REPAIRING — DIAMONDS 


J. E. Zdan, Prop. 

ARBORG MANITOBA 


ARBORG THEATRE 


Playdays 

EVERY WEEK NIGHT 


WILLIAM GLADYS, Prop. 

ARBORG MANITOBA 


DRABIK'S 
GENERAL STORE 

& IMPLEMENTS 

J. I. Case Dealers 

★ 

Phone 13 

ARBORG MANITOBA 


Schempek and Rudko 

FRESH MEATS 
DRY GOODS 
GROCERIES — FRUIT 

★ 


ARBORG MANITOBA 


T. SIGURDSSON 
President 


Established 1897 


L. A. SIGURDSSON, M.D. 
Sec.-Treas. 


SIGURDSON'S LIMITED 


GENERAL MERCHANTS 

Special Attention Given to Handling of Farm Produce. 
BUILDERS’ SUPPLIES 
“Complete Retail Service” 

ARBORG Phone 1 MANITOBA 




82 


ÁRDIS 


Cypress River 
Consumers Co-Op. Lid. 

Departmental Store 

Phone 15 

MODERN UP-TO-DATE STORE 

Pay us a visit when in town 

CYPRESS RIVER MANITOBA 


Baldur Consumers 

Co - Operaiive Lid. 

GROCERIES, HARDWARE 

and CO-OP PRODUCTS 

• 

Baldur Manitoba 



CYPRESS RIVER 
MEAT MARKET 

W. Roper, Prop. 

FRESH and CURED MEATS 

FISH and POULTRY 

Dealers in Hogs and Cattle 

Phone 16 Cypress River, Man. 


ANDERSON BROS. 
GARAGE 

• 

General Auto Repairing 
and Machine Work 

Phone is Baldur, Man. 



BURGESS 

GROCERY 

Your Friendly 

Red & White Store 

GROCERIES — DRY GOODS 
FRESH FRUITS 

Phone 12 Cypress River 


SKARDAL MOTORS 

FORD MONARCH 

SALES AND SERVICE 

IMPERIAL OIL PRODUCTS 

Baldur Manitoba 



HELGI HELGASON 

INTERNATIONAL HARVESTER 

FARM IMPLEMENTS AND TRUCKS 

HUDSON AND AUSTIN CARS 

BEATTY AND THOR WASHING MACHINES 
KELVINATOR REFRIGERATORS 

Phone 11 

Cypress River Maniioba 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


83 


HOTEL LESLIE 

and CAFE 


GROCERIES, MEAT, 
CONFECTIONERIES and TOBACCOS 

• 

LESLIE SASK. 


Compliments of . . . 

DOT’S 

GROCERY 

CONFECTIONERY, COFFEE, 
FLOUR, FEED, ETC. 


MR. and MRS. H. K. TOMASSON 
Props. 

HECLA MANITOBA 


Sunrise 

LUTHERAN CAMP 
Library 

The Library Committee of 
t h e Lutheran Women’s 
League request your co- 
operation t o w a r d the 
building of a well- 
equipped library at our 
Camp. Your contribution 
of books suitable for young 
people from eight years of 
age to eighteen, will be 
thankfully received. 



84 


ÁRDÍS 



F. E. SCRIBNER 

B.SC., M.D., L.M.C.C. 

GIMLI 

‘Physician and Surgeon 

MANITOBA 


Compliments of . . . 

H. R. Tergesen 

DRUGGIST 

GIMLI MANITOBA 


Compliments of . . . 


ThorkeSson Bros. 

Fisheries Limited 

(LAKESIDE TRADING COMPANY) 

Phone 8 

Gimli, Manitoba 


Compliments of . . . 


TSP-TOP MEAT 

MARKET 

Phone 101 


GIMLI 

MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


85 


Compliments of . . . 

GIMLI MOTORS 

LIMITED 

CHEVROLET - PONTIAC 
OLDSMOBILE - BUICK 
G.M.C. AND CHEVROLET TRUCKS 
Full Line of 
Farm Machinery and 
Crawler Tractors 

Phone 23— P.O. Box 159 
GIMLI MANITOBA 


CENTRAL BAKERY 

HOME-MADE BREAD 
CAKES AND PASTRIES 

Flowers jor any Occasion 

Phone 24 

GIMLI MANITOBA 


Appropriate Gifts 
for every occasion 

G. H. THORKELSON 

JEWELLER 

Phone 86 - P.O. Box 188 

Authorized Distributor 
BULOVA WATCHES 
DIAMONDS - WATCHES 
SILVERWARE 

GIMLI MANITOBA 


KARDY'S 

Hardware and Paints 

Complete line of 

HARDWARE, PAINTS AND 
ELECTRICAL APPLIANCES 

GIMLI, MAN. Phone 56 


Comptíments of . . . 

ARNASON'S SELF-SERVE 


Phone 50 We Deliver 

“Where Prices Are Lower” 

GIMLI MANITOBA 


HACCLC BJACNASCN 

UNITED STORE 

Call and See Us when in Gimli 

Box 128 Gimli. Manitoba 



ÁRDÍS 


FREDERICKSON & Co. Ltd. 

GENERAL MERCHANT 


The most progressive store in 
the community for 40 years. 


G. J. OLESON <& SON 

IMPLEMENT DEALERS 


ANDERSON BROS. 


Nell's Flower Shop 


GLENBORO 


MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


87 


S. JOHANNESEN 

BLACKSMITH 


Agent for 
BINDER TWINE 
24D and DUST 
OILS AND GREASES 


Phone 40 

Langruth Manitoba 


S. P. EINARSON 

Agent for 

C. W. LYE LUMBER CO. 

Phone 20 

LANGRUTH MANITOBA 


Langruth Trading Co. 

GENERAL MERCHANTS 

B. Bjarnarson, Prop. 

R. W. Polson 


Phone 9 

LANGRUTH MANITOBA 


Laura's Style Shoppe 

Ladies’ Ready-to-Wear 
Millinery, Gifts and Novelties 

Phone 16 

LANGRUTH MANITOBA 


IVith Grateful Thanks . . . 

to all the contributors, advertisers 
and others, whose kind assistance 
has made possible the publication 
of this book. 




ÁRDÍS 


BILL'S CAFE 

W. G. (Bill) Halldorson, Prop. 

Good Medls — 

Pleasant Service 
CONFECTIONERY 


Lundar Manitoba 


Compliments of . . . 

I NTERLAKE 
BUSLINES LTD. 


With compliments of 

D. J. LINDAL 

Sales and Service 

GARAGE 
GAS AND OIL 
REPAIRS TO ALL 
CARS 

Man. 



Chartered Trips 
Anywhere 


★ 


1477 ERIN ST. PH. 727 618 


THE 

Columbia 
Press Ltd. 

PRiNTERSand 

PUBLISHERS 

From Letterheads to Cata- 
logs we are equipped to 
give that service that is 
essential to modem 
business. 

Phone 21 804 

695 SARGENT AVE. 

Winnipeg Manitoba 


JOHNSON'S STORE 

General Merchanls 

GROCERIES - HARDWARE 
FLOUR AND FEED 
DRY GOODS, ETC. 


“The Friendly Store” 

Phone 26 LUNDAR, MAN. 


THANK YOU! 

Our readers are reminded that 
the publication of this maga- 
zine would not be possible 
without the co-operation of 
our advertisers. 

Patronize them! 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


Compliments of . . . 


Johnnie's Kwick Lunch 

FEDERAL GRAIN 



LIMITED 


LUNCHES AND MEALS 



SOFT DRINKS, ETC. 



Phone 28 



LANGRUTH MANITOBA 

LANGRUTH MANITOBA 




RIDGE HOTEL 


J. FINNBOGASON 

M. CHERNICHAN, Prop. 


I-H-C 

Phone 2 


Farm Machinery 


and Repairs 



Phone 17 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



Greetings from . . . 


JOHANSON BROS. 

Rural Municipaliiy of 
Lakeview 


GENERAL MERCHANTS 

G. F. THORDARSON, Reeve 


• 

J. E. MORISON, Sec. 


Phone 1 

Phone 25 



LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 


HANNESON BROS. 


Langruih Meai Markei 



F. Colllnson, Prop. 

HARDWARE 


FRESH AND CURED MEATS 

JOHN DEERE MACHINERY 


FISH AND POULTRY 

Phone 15 


• 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



ÁRDÍS 


RIDGE LUMBER CO. 

Gordon Matthews, Prop. 
BUILDERS' SUPPLIES 

Phone 74 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH GARAGE 

MASSEY-HARRIS 
and 

MERCURY DEALERS 

★ 

Phone 12 

Langruth Man. 


E. SORENSON 

Imperial Oil Agent 

★ 

Phone 71-2 

LANGRUTH MANITOBA 


S. JOHANSEN 

BLACKSMITH — EXPERT WORK 

Agents jor Bindertwine 

• 

LANGRUTH MANITOBA 


Langrulh Transfer 

Livestock and General Freight 
To and From Winnipeg 
EFFICIENT SERVICE 


Phones: 75 and 45 

Langruth Manitoba 


RUSSELL GARAGE 

Agent for 

GENERAL MOTORS 
AND 

ALLIS CHALMERS 


Phone 5 

LANGRUTH MANITOBA 


Compliments of . . . 

MANITOBA 
POOL ELEVATORS 

LANGRUTH No. 189 

Phone 43 

A. M. Johnson, Pres. 

H. Brown, Agent 

LANGRUTH MANITOBA 


Ridge Service Station 

OLIVER 

SALES AND SERVICE 


★ 


Phone 27 

LANGRUTH MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


91 


Riverfon (o-operative (reamery Association Ltd. 

JULIUS MAASS, Manager 

RIVERTON BRAND FIRST GRADE BUTTER 

Riverton Manitoba 


Phone 29 

K. THORARINSON 

General Merchant 


J. I. Case Farm Implements 
Riverton Maniloba 


Dr. S. O. THOMPSON 

PHYSICIAN 

• 

Riverton Manitoba 


SANDY BAR 
HOTEL 

J. RAMANIUK, Prop. 


★ 


Phone 9 

RIVERTON MANITOBA 


Compliments of . . . 

RIVERTON TRANSFER 

FOR GENERAL TRUCKING SERVICE 

All Loads Insured 

WINNIPEG BEACH, GIMLI, RIVERTON AND 
INTERMEDIATE POINTS 
L. Thorarinson — Proprietors — G. Kerr 

Winnipeg Phone 501 107 Riverlon Phone 17 




92 


ÁRDÍS 


Compliments of . . . 


OLAFSON'S 

TRANSFER 

SIGURDSON 


Daily Service to and, from 

FISHERIES 

LIMITED 


ARNES, CAMP MORTON, 
FINNS, HNAUSA, 
RIVERTON and DISTRICTS 



General Freight 
Livestock 

★ 


Leaving Winnipeg Daily 
at 5:00 p.m. 

RIVERTON MANITOBA 


Winnipeg Phone 23 992 
RIVERTON Phone 52-53 


ALEXANDER and ARLINGTON 


THE 

THORVALDSON SUPPLY 

Company Limited 
GENERAL MERCHANTS 


“ Complete Retail Service ” 

PHONE 1 


RIVERTON 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


93 


Best Wishes to our 
Icelandic Friends 


Compliments of . . . 

DUCK INN 

Mrs. Hobson and I. Bjornson. Props. 


Funk's 

Furniture 


CONFECTIONERY AND 
LIGHT LUNCHES 

OAK POINT MAN. 


COMPLETE 

HOME FURNISHINGS and 
ELECTRICAL APPLIANCES 


Phone 201 


SELKIRK MAN. 


SARBITS 

Grocery and Meats 

FRESH FRUITS AND 
VEGETABLES AT ALL TIMES 


2 Phones 256 and 556 

SELKIRK MAN. 


R.C.A. STORE 

(Relailers Co-operative Association) 

DRY GOODS and VARIETY STORE MERCHANDISE 

PHONE 276 SELKIRK, MAN. 


W. F. Langrill . . . Funeral Director 

Serving: GIMLI - ARBORG - RIVERTON - FRASERWOOD 

Licensed Embalmer — Ambulance Service 

TWENTY-FOUR HOUR SERVICE 

Phone 202 Evelyn St., Selkirk, Man. 



ÁRDIS 


Box 65 Phone 270 

J. W. Morrison & Co. 

GENERAL HARDWARE 

PAINTS & OILS 
WOOD & COAL STOVES 
REFRIGERATORS 

Selkirk Man. 


Gifts for All Occasions 

Thor’s Cjift Shop 

Mrs. Anna Magnusson, Manager 

Selkirk's Jewellers 

• 

DIAMONDS 
SILVERWARE 
ENGLISH CHINA 
WATCH REPAIRING 
BULOVA WATCHES 
LONGINES WATCHES 
Electrical Appliances 
Leonard Refrigerators 
Gumey Stoves 
Northem Electric Radios 

SELKIRK MANITOBA 


GORDON MOTORS 

DODGE & DE SOTO 
DODGE TRUCKS 

★ 

Phone 149 

SELKIRK MAN. 


“The Rexall Store” 

Gilhuly's Drug Siore 

PRESCRIPTIONS A SPECIALTY 

★ 

Phone 100 

SELKIRK MAN. 


Princess Tea Room 

J. Walterson, Prop. 

Best Coffee in Town 

STEAKS OUR SPECIALTY 

Phone 118 Selkirk, Man. 


F. L. BISHOP, Mgr. JOHN LAXDAL 

Lumber Dept. Hardware Dept. 

LUMBER CONTRACTING 
HARDWARE BUILDERS’ SUPPLIES 

North American Lumber & Supply Co. r Ltd. 

Phone 61 Selkirk, Man. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


95 


DIXON'S TAXI 

Reliable Service 

DAY OR NIGHT 

★ 

Phone 190 

SELKIRK MANITOBA 


GILBART FLORISTS 

Mrs. M. Gilbert, Prop. 
WEDDING BOUQUETS 
CUT FLOWERS - PLANTS 
SPRAYS - WREATHS 

★ 


Phone 199 Selkirk, Man. 



KOWALSON'S 
DRY GOODS STORE 

Greetings to our 
Icelandic Friends 


Phone 171 

SELKIRK MAN. 


LOUIS RESTAURANT 

Home Cooked Meals 

SUNDAY CHICKEN DINNERS 
SUNDAES - MILK SHAKES 
BANANA SPLITS - LUNCHES 

★ 

Phone 142 Selkirk, Man. 


Oliver's Men's Shop 

Featuring 

NATIONALLY ADVERTISED 
LINES 

★ 

Phone 339 

SELKIRK MANITOBA 


GIBB'S DRUG STORE 

LIMITED 

DRUGS - STATIONERY 
KODAKS AND FILMS 

Agents jor 

COUTT'S GREETING CARDS 
SMILES ’N CHUCKLES 
CHOCOLATES 
P.O. Box 4 

Phone 4 Selkirk, Man. 


Kurbis Grocery 
and Coífee Bar 

The Friendly Place to Shop 

Phone 22 

SELKIRK MAN. 

We Deliver 




96 


ÁRDÍS 


KEYSTONE FISHERIES LIMITED 
PERFECTION NET & TWINE CO. 

Will purchase Homespun Woollen Socks and Mitts 


G. F. JONASSON, Manager 

OFFICE. 404 SCOTT BLOCK 

PHONE: 925 227 WINNIPEG, MANITOBA 


BALDWINSON’S 
Home Bakery 

Try our délicious 
„Vínarterta", „Kringlur" and 
„Tvibökur" 
always on hanð 

Phone 37 486 

749 Ellice Ave. Winnipeg 

At Simcoe St. 


Phone 31 670 

H. Sigurdson & Son 

LIMITED 

CONTRACTORS 

1147 Ellice Ave. 

WINNIPEG MAN. 



TORONTO GROCERY 


H. J. H. Palmason 

Paul Hallson, Manager 


Chartered Accountant 

Choice Grocerles, Fruits, Meats 


505 Confederation Life Bldg. 

Phone 37 466 


Phone 927 025 Winnipeg, Man. 

714 Ellice Ave. Winnipeg 




When Ii's Flowers — PHONE 26 575 

SACGENT TLCCISTS 

WREATHS SPRAYS CORSAGES 
CUT FLOWERS PLANTS 

739 SARGENT AVE. WINNIPEG, MAN. 





Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 

97 

J. 

J. SWANSON & CO. 

LIMITED 


RENTALS - REAL ESTATE 
INSURANCE-LOANS 


PHONE 927 538 

308 AVENUE BLDG. WINNIPEG 


Aik City Hydro’s HOME SERVICE 


If your have problems in cooking, want new 
recipes, diets, ideas for entertaining, or other 
homemaking information, City Hydro’s Home 
Service Director and her staff will be glad to 
help you. Just call City Hyrdo’s Kitchen in the 
Portage Ave. Showrooms, or telephone 968 208. 


City Hydro is yours ... use iti 




ÁRDÍS 


Vou Will Enjoy Shopping 

. . . ai the HAy 

Here at the Bay our entire staff is pledged 
to do all in its power to make your shopping 
pleasant and satisfying . . . every member 
recognizes that courteous, efficient service 
is our customers’ due . . . always! Everyone 
here is pledged to uphold at all times, the 
store’s established principle. . . COURTESY! 

(Iwtqjang. 

INCORPORATED MAY 1670. 


Compliments of . . . 

BENJAMINSON'S 

APARTMENTS 

CROWN TRUST BUILDING 

★ 

Phone 935 670 

MAIN ST. 


WINNIPEG 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


99 



You’ll Find 

I! , 

• courteous service 

• quality merchandise 


^EATON'S 





100 


ÁRDÍS 





FIVE ROSES 


ALLPURPDSE FLDUR 


^ IT'S 
OVENTESTED 

FOR EVERY 
BAKINC 
NEED 











